Entered accordingf to Act of the Parliament of Canada in the year 
1896 by Ólafur S. Thorgeirsson, at the Department of Agriculture. 


Almanak 

fyrir árið 

1912 

sem er hlaupár og fyrsta ár eftir sumarauka. 
Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba. 


Safn til landnámssögu íslendinga i Vesturheimi og fleira. 


ÁTJÁNDA ÁR. 


WINNIPEG 

Útgefanpi og Prentari ólafuk s. thorgeirsson. 

1911. 



2 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Á þessu ári teljast liðin vera: 


írá Krists fæðingu.:....1912 ár 

rá sköpun veraldar..5879 ár 

rá upphafi Islandsbygðar.1038 ár 

frá siðabót Lúters. 395 ár 


Árið 1912 sunnudagsbókstafur GF. 

Gyllindal: 13. 

Milli jóla og langaföstu er 7 vikur og 6 dagar. 


Myrkvar. 

Árið 1912 verða tveir myrkvar ásólu og tveir á tungli: 
Tunglmyrkvi 1: apríl, að nokkru leyti ósýnilegur hér. 

Sólmyrkvi II. apríl, hér aðeins að nokkru leyti sýnilegur við 
uppkomu sólar í 32 mínútur. 

Tunglmyrkvi 26. september. Sýnilegur hér að litlu leyti um 
leið og tungl gengur undir. 

Sólmyrkvi 10. október. Almyrkvi, ósýnilegur hór. 

Árstíðirnar. 

Vestur-Canada er talið að 


Vorlð byrji.21. marz 

Sumarið..21. júní 

Haustið. 23. september 

Veturinn.22. desember 

Tunglið. 

Fylgistjarna jarðarinnar er tunglið. Þvermál þess er 2,163 


mílur og fjarlægð þess frá jörð vorri 288,00 enskar mílur. Braut 
sína umhverfis jörðina gengur það á því tímabili, sem almenter kall- 
að tunglmánuður; er það tímabil alment talið 28 dagar, en er í raun 
réttri 27 dagar og 8 klukkustunnir, eða rétt um það bil. 


Um tímatalið. 

Forn-Egyptar skiftu degi og nóttu í 12 kl.-stundir hvorn, — og 
hafa Gyðingar og Grikkir ef vill lært þá venju af Babýlóníu-mönn- 
um. Það er sagt, að deginum hafi fyrst verið skift í klukkustundir 
árið 293 f. Kr., þegar sólskífa fyrst var smíðuð og sett upp í Quirin- 
us-musterinu í Róm. Þangað til vatnsklukkurnar voru uppfundnar 
(árið 158 f. Kr.), voru kallarar (eða vaktarar) viðhafðir í Róm til að 
segja borgarbúum hvað tímanum liði. Á Englandi voru vaxkerta- 
ljós höfð fyrst frameftir, til að segja mönnum, hvað tímanum liði. 
Var áætlað, að á hverri klukkustund eyddust 3 þumlungar af kert- 
inu. Hin fyrsta stundaklukka (tímamælir—sigurverk) í líkingu við 
þær, sem nú tíðkast, var ekki fundin upp fyr en árið 1250. Forn- 
menn á Norðurlöndum töldu flestir, að dagur byrjaði meö upprás 
sólar. Aþenumenn og Gyðíngar töldu hann byrja á sólsetri, og 
Rómverjar, eins og vér, á miðnætti. 











ALMANAK 1912. 


3 


Páskatímabilið. 

Kirkjuþingið í Nicæa, er haldið var árið 325 eftir Krists fæðing , 
ákvað og leiddi í lög - kirkjunnar, að páskahátiðin skyldi ætíð haldin 
vera hinn fyrsta sunnudag eftir fyrsta tungl, er springi út næst efiir 
20 . marzmán. Samkvæmt ákvæði þess getur páskahátíðin átt sér 
stað á 35 daga tímabili, nefnilega á tímabilinu írá 22 . marz til 25 . 
apríl, að þeim dögum báðum meðtöldum. Petrta tímabil er nefnt 
páskatímabilið. Af þessu leiðir, að ef tungl væri fult 21 . 
marz og 22 . marz bæri upp á suntiudag, þá yrði sá dagur ( 22 .) 
páskadagur. Fyr á ári geta páskar aldrei orðið. Þetta átti sér 
stað árið 1818 . En sé tungl fult 18 . apríl, og 18 . apríl bæri upp á 
sunnudag, yrði næsti sunnudagur, páskadagur, nefnilega 25 . apríl. 
Það kom fyrir árið 1886 . 


9L2. 

Páskadagur. 

. 7. Apríl 1917. 

. 8. 

Apríl 

19i:i. 

. 23. Marz 

1918 . 

. 31. 

Marz 

1914. 

.. 12. Apríl 

1919. 

. 20 . 

Apríl 

1915. 

. 4. Apríl 

1920. 

. 4. 

Apríl 

1916. 

. 23. Apríl 




Sóltími. 

Sólarhringur er sú tímalengd, er líður á milli þess, er sólin geng. 
ur yfir ákveðna hádegislínu, og er það hin eðlilegasta skifting tímans. 
En sökum einnar mismunandi hreifingar jarðarinnar umhverfis sól- 
ina og sökum bugsins á sólargangslínunni (Ecliptic), er aldrei ná- 
kvæmlega jafn-langur tími milli þess, er sól gengur yfir ákveðna 
línu. Áf því leiðir, að það er lítt mögulegt að setja stundaklukku 
eftir sól. Til að ráða bót á þessum mismun, setja menn svo að önn- 
ur sól sé til,«-og að hún gangi meðjöfnum hraða þvert yfir miðjarðar- 
línuna. Er sú ímyndaða sól þá stundum á undan og stundum á eftir 
hinni einu virkilegu sól. Er sá mismunur mestur 16 mínutur. Rétt- 
ur sóltími er miðaður við hina virkilegu sól, en hinn svo kallað 
,,meðal sóltími“ aftur á móti, er miðaður við hma ímynduðu sól.. 
Til skýringar má geta þess að það er að eins á tveimur dögum á 1 
átinu—á jafndægrum haust og vor—að ,,meðal sóltíma“ og rétt- 
um sóltíma ber saman. því á þeim tveim dögum að eins er bug ínan 
eða sóla-rgangslínan yfir miðjarðarlínunni. 


TIMINN er í þessu almanaki miðaður við 90 . hádegisbaug. 
Til þess að finna meðaltíma annara staða, skal draga 4 mínútur 
trá fyrir hvert mælistig fyrir vestan þennan baug, en bæta 4 . 
mínútutn við fyrir hvert mælistig austan hans. 












OLAFUR s. thorgeirsson: 


s 




X > 
£ c/5 
ro 

(U O 


*o = 

• S '5 'Z 


C/5 3 

** 4J 

, u 
J % 
hj •= 
fl 

►H rt 
►H JO 

U S 
« £ 
« S 

W 1 

3 | 

bfl 

_ c 

3 

Q g 

oí -M 

Uh lO 
U 

K ? 

D is 
« S 
w 1 

> 5? 


jj *o 


c c 
3 «T 

5CO _ = 
ctí '7; 

b/j c 
c 

1} 

li 

b£ u 

*o 3 
•r '0 

5 01 
>£ 
i 2 

c « 

Æ " 
SO 'C 

<2-0 
u >CO 

<n 'rt 


s s 
2 5b 


bf)í 

Æ 

aJ 

'«J _ 

«&8 
b/) > 

Æ 'rt 


ccj ro 
C 


‘35 <u 

5 > ’ 
^ > 

x ! : . 
x 

H .5 
S 

ccj 


C ?C 
3 


J3 

u CtJ 

„5*8 
S C 

v <* 
X •H 

iO 2 
V X 
X ’«* 
S *o 
'nj «j 


.tJ 

§ § 


a 

> 8 

*u > 
Crt 

jft bc 

Áí 

C 'S 

tc c 

; 2 s 


g.s 

s KO ro 

C u u 

c ;Q ' 2 L.o 


ccj 




U 

S i 
—■ 0) 


*o .s 
bfl 
c 


b/s 


« JCO 

*2'o 

ro •«—. 

A v 
bÆ 


S «« 
35 S 

ccJ o 

S ' 

o 


bfi'O 

o » 


_ bo « 
“ 0 . oi 

| .'o & f 


J aJ 

fct C/5 C< C/3 W 


> C 


bfiJÐ 

cS • v « 

uo co 
lí 

> » 

D 

u £ 

& c c' 
CTj x 1 ) ,c I, 

tu & > CQ 


3 c • 

= C 

»•-••• 
u C • • • 

<D c 

> b/D- - ~ 

f! 

f E; - : 

b/) c 

O 

sn ^ VO 00 O 


>> cn 
*« rt 


8 


bc- 
o - 


C^rJSVOCO 
» . 

13: 3 : 


« bÆ co . o 

> . o O U C 

•h c , • u 'O 

2 b£ c 3 kq'Ss 

2 »J *o io ® “> *o 

•2 r s s s 3 ? 

. . b/l > > 3 *o > 

3C o *- H U 1 ) -m 
o u u u u 

_ h 3 3 c C 3 

— b/3 bo b/o b« b/5 

= C 3 ccJ X O 

7) {L tl* b C< Pu 


J cr 
co 

*o <“ 

u 

O 


X )© 

b/s « 


3 T3 
O C 
.£ > 


$#§?> 


cc „ 
- b/í 


•£» u' ^ ^ ^ 

jj 1 u ro ro •— ro 

H S ca h fc P 2 fe, 


(M (M ^ VO 00 O 


O (N OJ tH VO 00 H 


C 33 j i 
























ALMANAK 1912. 




Fundinn Neptúnus. 

Arið 1718 fanns Herschell plánetuna Uranus. Braut Úranusar 
var svo reiknuð út amkvæmt þyngdarlögmálinu; en um fjörutíu ár- 
um síðar var farið að taka eftir því að stjarnan fylgdi ekki þessari 
braut nákvæmlega. Mismunurinn var þó mjög - lítill. Bessel lét þá 
skoðun í ijósi, 1830, að þessi mismunur stafaði af því að jarðstjarna 
lægi fyrir utan Úranus og togaði hann út af brautinni. 

Um tíu árum síðar byrjuðu tveir ungir stærðfræðingar—Adams 
í Cambridge og Leverrier í París—að reikna út afstöðu hinnar ó- 
þektu stjörnu, hö ðu þeir ekkert til að byggja reikning sinn á nema 
þennan litla mismun á hinni útreiknuðu braut Úranusar og hinnar 
verulegu brautar hans. 

Þeir unnu hver í sínu lagi og var Adams fljótari. Hann bað 
konunglega stjörnufræðinginn í Lundúnum að leita stjörnunnar á 
tilteknum stað. En ver og miður var þetta ekki gert. Þegar 
Leverrier hafði lokið verki sínu sendi hann til Galle, stjörnufiæð- 
ings í Berlín, og bað hann leita á nákvæmlega sama stað og Adams 
hafði bent á. Galle fann stjörnuna strax um nóttina (23. sept. 1846), 
JÞessi stjarna er Neptúnus. 

Leverrier hlaut því fyrst meira loffyrir verk sitt heldur en Ad- 
ams, en síðarmeir var hvorttveggja gert jafnt undir höfði. Þessi 
útreikningur mun vera einhver sá erfiðasti sem menn hafa gert og 
er einstakur vottur um nákvæmni stærðfræðinnar. 

Stærst í heimi. 

Mesti banki heimsins er Englandsbankinn í Lundúnum; elzti 
háskóli er University College í Oxford, stofnaður 1050 ; stærsta 
bókasafn heimsins er landsbókasafnið í París, er hefir næstum því 
3 , 000,000 binda. 

Stærsta leikhús heimsins er sönghöllin í París og er landsspildan 
er hún stendur á þrjár ekrur að stærð; stærsta bronze-líkneski er 
standmynd Péturs mikla í St. Pétursborg, er viktar nootonn. 
Stærsta stein-líkneski er í Japan og er 44 feta hátt; stærsti háskóli 
er í Cairó, þar eru 10,000 nermandur og 310 kennarar. 

Dýpsta kolanáma er skamt frá Lambert í Belgíu og er 3,500 
feta djúp, stærsta skipakví er í Cardiff í Wales, rafurmagnslampi 
sá er mest ljósmagn hefir, er í vitanum við Sidney í Astralíu, en 
stæsti vitaturn heimsins stenduráCape Henry í Virginíu og er hann 
165 fet á hæð. 

Fyrstu peningar. 

Eins snemma og sögur fara af, var gull og silfur notað sem 
gangeyrir, en lengi vel þektist málmurinn aðeins, sem smábútar eða 
duft og fram á þennan dag eru margir Kínar andstæðir því, að nota 
mynt. Ahinum miklueyðimörkum Afríku er kaupeyrir gullduft í ánsutali 

Gríski sagnfræðingurinn Heródót kveður Sydíumenn þá fyrstu, 

sgið hafi gullpeninga og talið er að silfur hafi fyrst verið slegið 
á eyjuuni Egina 860 árum fyrir Krist. Á fornmenjasöfnum finnast 
peningar slegnir á Persalandi árið 350 f. K. Elsta mynt sem þekt- 
ist í Gyðingalandi var kölluð darísk eða kóngseyrir, eftir Darius 
keisara, var hún slegin um 450 árum fyrir Krist. 



6 


ÓLAKUR s. thorgeirsson: 


Ártöl nokkurra raerkisviöburða. 

F Jali Trjóuborgar. 1182 

Stofnun Kartagóborgar. 878 

Stofnun Rómaborg'ar. 753 

Jerúsalein hertekin af Nebúkadnesar. 588 

Júlíus Cæsar fer til Bretlands. 55 

Eftir Krist. 

Jerúsalem eyðilögð af Týtusi. 70 

Constantinus keisari snýst til kristni. 313 

Rómverjar yfirgefa Bretland. 410 

Norðmenn vaða inn á Bretland. Bardaginn við Hastings.. 1066 

Krossferðir byrja. 1096 

Tyrkir taka Miklagarð. 1453 

Biblían fyrst prentuð í Mentz. 1462 

Columbus fann Ameríku. 1492 

England og Skotland saineinast. 1602 

IÞrjátíu ára stríðið byrjar. 1618 

Bretar taka Gibraltar. 1704 

F'riðarsamningarnir gerðir í Utrecht. 1713 

Frímerkjalögin gengu í gildi. 1765 

Bandaríkin segja sig undan Bretum. 1776 

Fyrsta nýlenda sett á stofn í Astralíu. 1788 

Napoleon Bonaparte verð.ir keisari.. 1804 

Bardaginn við Trafalgar. Fall Nelson’s..... 1805 

Franski leiðangurinn við Moskva. 1915 

Bardaginn við Waterloo.. 1812 

Fyrsta gufuskip fer yfir Atlandshaf. J815 

Gullið fundið í Californíu. 1848 

Fyrsta alheimssýning haldin í London. 1851 

Dominion of Canada stofnuð. I 867 


Fyrst fundið Island af Irum á 8 öld. Af Norðmönnum 860. 
Fyrst varanleg bygð hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fyrstu lóg og alþing sett 930. 

Fvrstur trúboði Friðrik biskup, saxneskur, 981 . 

Fyrsti lögsögumaður, Hrafn Hængsson, kosinn at lögréttu 930. 
Fyrsta kirkja er í ritum talin bygð um 984, að Asi í Hjaltadal, 
en það mun sanni nær, að Örlygur gamli hafi r«ist kirkju að Esju- 
bergi nélægt 100 árum áður. 






























ALMANAK 1912 . 


7 


Fyrstur íslenzkur biskup, ísleifur Gissurson, 1054. 

Fyrstur tastur skóli á Hólum 1552. 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur kunnur, og - faðir íslenzkrar sagn- 
ritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, d. 1148. 

Fyrsta Heklugos er sögur fara af 1104 . 

Fyrsta klaustur, reist á Þing’eyrum, 1133 . 

Fyrsta nunnuklaustrr í Kirkjubæ í Vestur-Skaftafellssýslu 1186 . 
Fyrslur konungur yfir Islandi Hákon Hákonarson (konungur 
Norðmanna), 1262 — 63 . 

Svarti dauði geisaði, 1402 . 
vSeinni plágan 1495 . 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað í Vesturhópi um 1530 . 
Fyrstur prentari, Jón Matthíasson, sænskur prestur. 

Fyrstur lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539 . 

Fyrst prentað nýja testamentið, þýtt af Oddi lögmanni Gott- 
skálkssyni, 1540 . 

Fyrstur fastur latínuskóli í Skálholti 1552 . 

Fyrsta ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555 . 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi bisk. 1584 . 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk 1652 . 

Fyrsta galdrabrenna 1625 (hin síðasta 1690 ). 

Prentsmiðjan flutt frá Hólum að Skálholti 1695 , og að Hólum 
aftur 1703 . 

Stórabóla geysaði 1707 . 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718 . 

Fyrst drukkið brennivín á Islandi á 17 . öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til íslands 1760 . 

Fyrst drukkið kaflfi 1772 . 

Fyrsta lyfjabúð á Nesi við Seltjörn t 772 *. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776 . 

Hið íslenzka lærdómslistafélag stofnað í Kaupmannahöfn 1779 . 
Ákveðið að flytja biskupsstólinn og skólann frá Skálholti til 
Reykavíkur 1785 . 

Verzlunareinokunin konunglega afnumin 1787 . 

Seinasta löggjafarþing haldið á Þingvöllum við Öxará 1768 . 
Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárgörðum 1799 . 
Landsyfirréttur settur-á laggirnar í Rvík 1800 . 

Fyrsta organ sett í Leirárkirkju, 1800 . 

Hólaskóli fluttur til Reykjavíkur 1801 . 

Landið gjört að biskupsdæmi 1801 . 

Haldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801 . 

Latínuskólinn fluttur frá Reykjavík til Bessastaða 1805 . 

Hið íslenzka biblíufélag stofnað 1816 . 

Fyrsti vísír til fréttablaða. Klaustui pósturinn kemur út 1818 , 
(Minnisverð tíðindi ekki talin; þau koma út 796 — 1808 . 

Prentsmiðjan flutt frá Leirárgörðum til Viðeyjar 1819 . 
Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnað 1835 . 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835 . 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841 , rit Jóns Sigurðssonar. 



8 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON’: 


Prentsmiðjan flutt frá Viðey til Rvíkur 1844. 

Fyrsta alþing í Reykjavík 1845. 

Latínuskólinn fluttur til Reykjavíkur frá Bessastöðum 1846. 
Prestaskólinn settur í Reykjavík 1847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum við Öxará 1848. 
Fyrsta blað Þjóðólfs prentað 1848. 

Hrossasala til útlanda byrjar um 1850. 

Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 

Fyrsta póstgufuskip koin til Reykjavíkur 1858. 

Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 

Forngripasafnið sett á stofn í Reykjavík 1863. 

Barnaskóli í Reykjavík stofnaður 1863. 

Þjóðvinafélagið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skozkir ljáir 1871. 


Stærð úthafanna. 


iNorður-Ishaflð er um 
Suður-Ishafið ,, ,, 

Indlanðshafið ,, ,, 

Atlandshafið ,, ,, 

Kyrrahafið ,, ,, 


4,781,000 ferh. míl. 

3 °, 59 2 , o °o ,, ,, 

17,084,000 ,, ,, 

24,536,000 ,, 

50,309,000 ,, ,, 


flatarmál. 


Lengstur dagur. 



kl.t. 

m. 

Reykjavík. 

.20 

56 

Pétursborg. 

.. . .18 

3« 

Stokkhóln.i.. . 

.18 

35 

Edinborg-. 

... .17 

3 2 

Kaupmannahöfn . . . . 

... .17 

20 

Berlín . 

... .16 

40 

London. 

. . . . 16 

34 

Paris. 

. . 16 

05 

Victoria B. C. 


OO 

Vínarborg - . . 

.15 

56 

Boston. 

.15 

■4 

Chicago. 

.15 

08 

Miklag-arSi . 

.15 

04 

Cape Town. 

. ‘4 

20 

Calcutta.. 

.13 

2 4 


Þegar klukkan er 12 

á hádegi í Washington, höfuðstað 
Bandaríkjanna, þá er hún í 


New York.12.12 e. h. 

St. John. Nýfundnal.. . 1.37 ,, 

Reykjavík. 4.07 ,, 

Edinborg . 4-55 -- 

London. 5.07 ,, 

París. 5.17 ,, 

Róm. :... 5-53 „ 

Berlín.6.02 ,, 

Vínarborg. 6.14 ,, 

Calcutta, Indl.11.01 ,, 

Pekin, Kína.12.54 f.h. 

Melbourne, Astralía . . 2.48 ,, 

San Francisco. 8.54 ,, 

Lima, Perú.i2.ooáhád 































JANUAR 


hefir 31 dag 


1912 

Mörsugur 


Uraskurn Krists, Lúk. 2. 

M 1 j Nýársdagfur 

Þ 2 Þrælahald aftekiö í Bandaríkjunum 1865 
M 3 su. 7.59, sl, 4.12 

F 4 (v)F. 7.00 f.m. — KonráS Gíslason dáin 1891 

F 5 

L 6 I Þrettándi (jóladag-urinn g-amli) 11. v. vetrar 

Þegar Jesus var tólf ára, Lúk 2. 

S 7 I. s. e. Þettánda — Knútsdagur 
M 8 su. 7.56, sl. 4.21 — Ól. Hjaltason, bisk. d. 1569 
Þ 9 Napóleon 3. dáin 1873 
M 10 

F 11 J>Síð. kv. 1.14 f. m. 

F 12 Geisladagur — Gissur jarl Þorvaldsson d. 1268 
L 13 12 v. vetrar 

Brúðkaupið í Kana, Jóh. 2 . 

S 14 2. s. e. Þrettánda 

M 15 Sandvíkureyjar fundnar 1778 
Þ 16 British Must'um opnað 1759 
M 17 | su. 7.51, s.l. 4.30 — Benjamín Franklín f. 1706 
F 18 Bulwer Lytton d. 1873 

F 19 #Nýtt 4.41 f.m.—Gullið fundiö í California 1849 
L 20 ' Bræöramessa 13. v. vetrar 

Jesús gekk ofan af fjallinu, Matth. 8. 

S 21 I 3. s. e. Þrettánda—Agnesarmessa 
M 22 Victoria drotning dáin 1901 
Þ 23 i Gustav Doré dáinn 1882 
M 24 1 su. 7.43, sl. 4.42— FriSrik mikli f. 1712 
F 25 Pálsmessa—Kirkjufél. ísl. í V.h. stofnað 1885 

Þorri 

F 26 ; Mið vetur 

L 27 ! (gjF. kv. 2.22 f.m. — Mozart f. 1756—14 v. v. 

Jesús gekk á skip, Matth 8. 

S 28 , 4. s. e. Þrett.—Holberg, danska skáld. d. 1 754 
M 29 
Þ 30 

M 31 I su. 7.35, sl. 4.54—Dr. Guðbr. Vigfússon d. 1889 




Hin 

Víbfrægu 
Dr. Clark’s 
Dýralækn- 
inga-lyf. 

Fyrir sjúkdóma og meiðsl á hestum, nautgripum, 


sauðfé, svínum, fuglum o. fl. 

Dr. Clark’e New Century Horse and Cattle Food: 

Pakkinn 25c, 50c, $ 1 . Fata .$3.50 

Dr. Clark’s White Liniraent: —(nafnfrægi Fjósal ænirinn). 50c 

Dr. Clark's Creol:— (Rotvarnar lyf sótthreinsandi) . 50c 

Dr. Clark's Fire Blister: — (Við brunablöðrum) . 50c 

Dr. Clark’s Gall Cure:— 

(Hið besta lyf, sem enn er þekkt við gallsteini). .25 & 50c 

Dr. Clark’s Hoof Ointment: 

(Ekkert því líkt við fótaveiki og hvillnm í hófunum). . 25c 

Dr. Clark’s Lump Cure: 

(Læknar kverkaofvöxt) (I.ump Jaw).$ 1.00 

Dr. Clark’s Poultry Tonic:— (gerir fugla arðsama) . 25c 

Dr. Clark’s Barb-wire Liniment:— (Læknarsár) . 50c 

Dr. Clark’s Purging Horse Ball:— 

(Visst og vægt í verkun sinni) .. 50c 

Dr. Clark’s Chill and Fever Cure:— 

(Við köldu og hitasótt í skepnum) .50c & $1.00 

Dr. Clark’s Horse Colic Cure:— 


(Læknará svipstundu Kveisu í hestum og nautum) 50 c & $ 1.00 
Dr. Clark s Lung and Heave Cure:— 

(Læknar hósta köldu lungnabólgu andþrengsli í hestum) 50 c 

Dr. Clark’s Creol:— 

(Rotvarnar og sótthreinsunar ly.f). 50 c 

Thermogistine:—(tilreiddur bagstur).í J 4 pd., 1 og 5 pd. 

Dr. Clark’s Distemper Specific:—(fyrir hunda). 25 c 

Dr. Clark's Bird Tonic:—(fyrir búrfugla). 25 c 

Peerless Sheep Dip:—(Baðmeðal mörk, pott og gallan). 

Selt alstaðar. 

THE MARTIN, B0LE & WYNNE C0. 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 
















FEBRÚAR hefir 29 daga 1912 

Þorri 

F 1 Brig-ildarmessa 

F 2 | ©F. 5.29. e. m.—Kindilmessa 

L 3 , Blasíusmessa—Mendelshon f. 1809—15. v. vetrar 

Verkamenn í víngarði, Matt. 20. 

S 4 Nýuviknafasta 

M 5 Oli Bull f. 1810 

Þ 6 

M 7 su. 7.24, sl. 5.o6—Charles Dickens f. 1812 
F 8 

F 9 JSÍÖ. kv. 6.22 e.m.—Baldvin Einarsson d. 1833 

L 10 Catiada fengin Englendingum 1763 16. v. vetrar 

Fernskonar sáöjörð, Lúk. 8. 

S 11 | 2. s. í níuviknaföstu 
M 12 Abraham Lincolu f. 1809 


M 

14 

su. 7.12, sl. ; 

>.17 — Lúters síðasta préd. 1546 

F 

15 




F 

16 

Melankton f. 

1497 


L 

17 

®Nýtt 11.15 e.m. Mich. Angeló d. 1563 17. 

v. v. 



Skírn Krists, Matt. 3. 


S 

18 

Langafasta 

iþúter dáinn 

1546 

M 

19 




Þ 

20 

Sprengikvöld 



M 

21 

Öskudagur 

su. 7.00, sl. 

5.30 

F 

22 

Pétursmessa 

Washington f. 

1732 

F 

23 




L 

24 

Hlaupársdagur Þorraþræll 18. 

V. V. 



Djöfullinn freistar Jesú, Matt. 4. 






Góa 

S 

25 

1 . s. í föstu 

(^Fyrsta kv. 0.58 

e.m 

M 

26 




Þ 

27 

Longfellow f. 

1807 


M 

28 

j Imbrudagar 

Sæluvika su. 6.47, sl. 

5.41 

F 

29 







Ertu veikur 
í nyrunum? 

Hefir þú bakverk, eöa stöðug- 
an seyðing-sverk í nánd við nýrun. 

Ert fölur, þreyttur og viðkvæ<nur 
fyrir öllu, hefir þrota undir augunum 
á morgnana, bólgna fætur og ökla; 
öll þessi einkenni stafa frá sjúkum 
nýrum og ættir þú að taka inn Dr. 

Clark’s Sweet Nitre Pills. 

Nýrnaveki 

er hættuleg. Þú getur ekki gengið með sjúk nýru og 
verið með heilbr.gðan líkama. Undir eins og bryddir 
á sjúkdómi þessum tak Dr. Clark’s Sweet Nitre Pills. 

r 

Oregla 

á þvagfærunum, hefir sárindi og verk og önnur óþæg- 
indi, eða með þvaginu koma sandkorn með verkjum 
og styngjum og líkaminn allur úr lagi genginn. Tak 
tak inn. 

Dr. Clark’s Sweet Nitre Pills 

Til sölu hjá öllum kaupmönnum 
50 cent askjan. Eða sendist beint með pósti. 


The Martin, Bole & Wynne Company 

Einu eigendur, Winnipeg, Canada. 






g m r Tj 11 g; w 2 « t- 1 1) 1) 2 g w r i) il 2 ^ ^ w 


MARZ 


hefir 31 dag 


1912 

“Gól 


F 1 | 

L 2 I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 


24 

25 

Þ 26 
M 27 
F 28 
F 29 
L 30 


John Wesley dáinn 1791 19. vika vetrar 

Kanverska konan, Matt. 15 . 

2.s.íföstu—@Fult 4.13 f.m.—Jónsm.(Hólab.h.f.'l 


su. 6.33, sl. 5.52 Svbj. Egilsson d. 1791 

Jón Thoroddsen dáinn 1868 

Bard. milli Merrimac og Monitor 1862—20. v. v. 

Jesús rak út djöful, Lúk. 11 . 

3. s. í föstu JSíð. kv. 1.26 e.m. 

Síra Páll Þorláksson d. 1882 

su. 6.18, sl. 6.02.—Dr. Guðbr. Vigfússon f. 1827 

Sett fyrsta þing Manitoba 1871 
Gvöndardagur (Guðm. hinn góði Hólab.)—21. v.v. 

Jesús mettar 5000 manna, Jóh. 6 . 

Miðfasta—Magnús Stephensen (gamli) d. 1833 

®Nýtt 3.40 e. m. (páskatungl)—Ibsen f. 1828 

Davíð Livingston f. 1813 

su. 6.03, sl. 6.14 jafndægur 

Benediktsmessa 

Göthe d. 1832 

í Riel uppreistin í V.-Canada hófst 1885—22. v. v. 

Gabríel eng-ill sendur, Lúk. 1 . 
i 5. s. í föstu Longfellow d. 1882 

Boðunardagur Maríu—(g.F. k. 8.33—Góuþræll 

Einmúnudur 

Bethoven tónfræðingur d. 1827 

su. 5.47, sl. 6.25.—John Bright d. 1889 

Swedenborg d. 1772—Jón Eiríksson d. 1787 

23. vika vetrar 


Krists inureið í Jerúsalem, Matt. 2 I. 
S 31 1 Pilmasunnudagur Dymilvika 




HIÐ ÁGÆTA 


/llbefcal 

fyrir kvenfólk 


Þúsundum kvenmanna, sem líða ýmiskonar las- 
leik og veiklun sem í einu orði nefnast kvensjúk- 
dómar, viljum vér benda á þetta ágæta meðal 
sem búið er til eingöngu af jurtum 

Dr. Clark’s 

Vegetable Prescription 


Það hefir sterkan lækningakraft á allan líkamann. 
Læknar ogf byg-gir upp veikbygt og lasburða kvenfólk. 
Gjörir það heilbrygt og ánægt. 

Selt hjá öllum Kaupmönnum, $1.00 PLASKAN. 

(Vér skulum með ánægju senda bækling um kvensjúk- 
dóma o. fl. í lokuðu umslagi, þeim er senda oss nafn sitt og 
utanáskrift). 

7 Monk’s Sanogen 

Þetta styrkjandi, sóttvarnandi læknislyf er 
brúkað til hreinsunar hvar sem er útvortis eða inn- 
vortis. Mælt með því við hreinsun gamalla sára 
við kláða, bólgu og útslátt. VERÐ 50 cents. 

Sent meS pósti ef peningar eru sendir. 

The Martin, Bole & Wynne Co. 

E nu eigendur. Winnipeg, Canada. 





APRÍL 


hefir 30 daga 


1912 


M 1 
Þ 2 
M 3 
F 4 
F 5 
L 6 


S 7 
M 8 
Þ 9 
M 10 
F 11 
F 12 
L 13 


S 14 
M 15 
Þ 16 
M 17 
F 18 
F 19 
L 20 


S 21 
M 22 
Þ 23 
M 24 

F 25 
F 26 
L 27 


S 28 
M 29 
Þ 30 


ElNMáNUDUR 

@Fult 3.36 e.m. Bismark f. 1815 
Emil Zola f. 1849. Gambetta f. 1838 
su; 5.32, sl. 6.36 

Skírdagur. Oliver Goldsmith d. 1774 
Föstudagurinn langi 

Canada fundin 1497. 24, vika vetrar 

Krists upprisa, Mark. i6. 

Páskadagur. Páskavika 

Annar í páskutn. Kristj&n IX. f. 1818 

J)Síö. kv. 8.55, f.m. 

su. 5.17, sl. 6.47 


25. vika vetrar 

Jesús kom a5 luktum dyrum, Jóh. 20, 

1. s. e. páska 

Abraham Lincoln skotinn 1865 

Magnúsmessa Eyjajarls 

su. 5.02, sl. 6.58. ^Nýtt 5.11 f.m. 

Melankton d. 1560 

Darvin d. 1882. Sumarmál af 26. viku vetrar 

Jesú er góði hirðirinn, Jóh. 10. 

2. s. e. páska 

Jónsmessa Hólabiskups (hin síöarij 

su. 4.48, sl. 7.09. (gFyrsta kv. 2.18 f. m. 

Harpa 

Oliver Cromwell f. 1599..—Sumard. fyrsti 1. v. s. 

Þrælastríðið hætti 1865 

U. S. Grant hershöfðingi f. 1822 

Krists burtför til föðursins, Jóh. 16. 

3. s. e. páska 
Krímstríðið hætti 1856 




GIGTVEIKI—Sárir vöðvar, 
höfuðverkir og - beinverkir o. 
s. frv. Þessi einkenni segja 
svo fyrir að þú skulir taka inn 
DR. CLARK’S 
SWEET NITRE P 

DRYKKFELDUR MADUR. 
Þeir sem drekka áfengi verða 
að gera eitthvað fyrir nýrun 
ef vel á að fara. Takið 
DR. CLARK'S 
SWEET NITRE PILLS 

YFIRLIÐ eru vanaleg merki 
þess að nýrun og þvagfærin 
eru úr lagi—Það læknast með 
DR. CLARK'S 
SWEET NITRE PILS 

GÚLGRÁTT hörund og dof- 
in augu eru og merki þess 
að nýrun og þvagfærin eru 
eigi í lagi. —Það læknast með 
DR. CLARK’S 
SWEET NITRE PILLS 


GETUR þú beygt þig, eða 
er bakið svo aumt að þú getir 
tæplega hrært þig. Þú get- 
ur læknað það með 
DR, CLARK’S 
SWEET NITRE PILLS 

UNGUR 7o ÁRA—Þú vilt 
vera heilsugóður og hraustur 
og hafa alla hluti líkamans í 
góðu lagi, það má verða 
með því að brúka 

DR. CLARK’S 
SWEES NITRE PILSS 

BÓLGNA ÖKLARNIR—Það 
eru vanalega merkin vim 
nýrnaveiki. Lækna það með 
DR, CLARK’S 
SWEET NITRE PILLS 

ÞRÚTINN, og niðurdregið 
ásigkomulag, bólga á hönd- 
um og fóturn og um liðamót, 
þau merki segja: tak inn 
DR. CLARK’S 
SWEET NITRE PILLS 


Dr. Clark’s Sweet Nitre Pills 


Seldar af öllum kaupmönnum— 50C. (sendar með pósti). 

The Martin, Bole & Wynne Co. 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada 




MAÍ 


hefir 31 dag 


1912 


M 1 
F 2 
F 3 
L 4 


S 5 
M 6 
Þ 7 
M 8 
F 9 
F 10 
L 11 


S 12 
M 13 
Þ 14 
M 15 
F 16 
F 17 
L 18 


S 19 
M 20 
Þ 21 
M 22 
F 23 
F 24 

L 25 


S 26 
M 27 
Þ 28 
M 29 
F 30 
F 31 


Harpa 

Tvegg'ja postulamessa—@Fult 3.50 1. m. 

su. 4.33, sl. 7.22 2. v. sumars. 

Krossm. á vori (f'undinn krossinn) 


Sending- heilags anda, Jóh. 16. 

4. s. e. páslca—Napóleon Bonaparte d. 1821 

su. 4.23, sl. 7.30—John Stuart Mill d. 1873 
3$)Síð.kv. 3.27 f. m. 3. v. sumars 

Eldaskildagi 


Biðjið í Jesú nafni, Jóh. 16. 

[ 5. s. e. páska John Herschell d. 1871 

j Stofnuð fyrsta ensk nýlenda í Ameríku 1601 
Vinnuhjúaskildagi 

su. 4.12 sl. 7.41 Hallvarðsmessa 

®Nýtt 3.45.e.m.—Uppstigningard. 4.v.sumars 
| Tómas Sæmundsson d. 1841 


Þegar huggarinn kemur, Jóh. 15. 

| 6. s. e. páska Gladstone d. 1898 

] Christopher Columbus d. 1506 


su. 4.04, sl. 7.49—Sæmundur fróði d. 1135 
Í^Fyrsta kv. 7.45 f. m. 5. v. sumars 

Victoria drottning f. 1819 


U rbanusmessa 


Skerpla 


Sá, se n elskar mig, Jóh. 14. 

! Hvítasunnudagur—Jónas Hallgrímsson d. 1845 
j Annar í hvítasunnu Calvin d. 1564 

su. 3.57, sl. 7.58—Imbrud. Sæluvika 

@Fult5.01.e.m.—EggertÓlafsson d. 1768—ö.v.s. 
Jón Guðmundsson, ritstjóri d. 1876 





Agæt 

Samsetning 

til að gera umbætur á 

Utliti og 
Fegurd 

á hörundiuu og hörundslitnum, hárinu og tönnunum 

Witch Hazel Snow —Eykur fegurð, erfitulaus Rjómi, 
— sérlega mýkjandi og græöandi - 25c. 

Coronet Geisha Cream —Olíulaus kaldasmyrsl. Ger- 
ir hörundið mjúkt, hvítt og fagurt - 25c. 

Rose Cold Cream —Ágætt vís ábiástrum snörpum vörum 

kuldasárum, sprungum í höndum - 25C. 

Connecticut Witch Hazel Cream— Ágætur rjóma- 

vökvi f'yrir hörundið - 25C. 

Velvos — Læknandi og mýkjandi fyrir hörundið - 25 c. 

t\>vív tennuvnar 

DENTOX TOOTH PASTE—-Hreinsar og hvítar tennurnar. 25C. 
DENTON TOOTH WASH—Hreisar tennurnar og gerir 

góða lykt 25C. 

LISTERS TOOTH POWDER—Hreinsar og hvítir - 25C. 

í\>vív IHatúb 

Coronet Eucalyptus Hair Restorer - 50C. 

TURKISH SHAMPOO—Egg Shampoo og Tar Shampoo 25C. 

Hreisar hárið og hársvörðinn 25C. 

CORONET EAU DE QUININE HAIR TONIC—Læknar 
væring - gerir hárvöxt og heldur því í góðu ástandi 50C. 
RUM & QUININE HAIR TONIC—Kæknar og fyrirbyggir 
væring hárvöxt og hreinsar hársvöðinn - 50C. 

The Martin, Bole & Wynne Company 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 




hefir 30 daga 


1912 


JÚNÍ 


Skerpa 

L 1 [ 

Kristur og' Nikódemus, Jóh. 3. 

S 2 Trínitatis. Garibaldi d. 1883 
M 3 
Þ 4 

M 5 su. 3.52, sl. 8.02 

F 6 Dýridagur—Alexander mikli d. 356 f. K. 7. v. s. 
F 7 JSíö. kv. 8.07 e. m.—Tómas Sæmundss. f. 1807 
L 8 Jón Hjaltalín landlæknir d. 1870 

Hinn auðug-i maður, Lúk. 16 . 

S 9 | 1. s. e. trín. Dickens d. 1870 
M 10 
Þ 11 

M 12 su. 3.50, sl. 8.11. Bryant skáld d. 1878 
F 13 | Jón Sveinsson landlæknir d. 1803. 8 . v. s. 

F 14 ®Nýtt 11.55 e. m. 

L 15 j John Engl. kon. undirskrifar Magna Carta 1275 

Hin mikla kvöldmáltíö, Lúk. 14 . 

S 16 I 2. s. e. trín. 


M 

17 

Jón Sigurðsson f. 1811 


Þ 

18 

Bardaginn við Waterloo 1815 


M 

19 

s. u. 3.49, sl. 8.14 


F 

20 


9. v. s. 

F 

21 

Sólstöður—lengsur dagur—(gF. 

kv. 2.10 e. m. 

L 

22 





Hinn týndi sauður, Lúk. 15 . 


S 

23 

3. s. e. trín. 





SÓMáNUDUR 

M 

24 

Jónsmessa. Kristni lögtekin 

á íslandi 1000 

Þ 

25 

Ágsborgarjátningin 1530 


M 

26 

su. 3.51, sl. 8.14. 


F 

27 


10 v. s. 

F 

28 



L 

29 

Pétursmessa og Páls. @Fult 7.05 f. m. 



Verið miskunsamir, Lúk. 6 . 


S 

30 1 

4. s. e. trín. 





“Nuddabu 

því á ogf 

Verkurinn 

er 

farinn” 



Hið áhrifa mikla og bezta meðal sem til ér við alls- 
konar þrautum ÚTVORTIS og INNVORTIS, sárum, 
tog'nun, meiðsl og skurðom er hin alkunni „húslæknir” 


7 /Ifconfcs’ ©íl 


Styng í baki 
Verk í síðu 
Sára vöðva 
Bólgu þrota 
Ryðgaðra 

naglastungrir 

Catarrh 

Sinadrætti 

Kirtlaveiki 

Tannpínu 


Hettusótt 
Gigtveiki 
Stirða vöðva 
Magaveiki 
Sár liðamót 
Frostbólgu 
Viðkvæmt bak 
Veggjalúsa-bit 
Gömul sár 
Sárt brjóst 


Bruna 
Skurði 
Krampa 
Kýli 
Tognun 
Sárar kverkar 
stirðar taugar 
Alt útvortis og 
I nnvortis 


Ef þú hefir börn í húsinu skyldir þú hafa “7 
Monks’ Oil” á hyllunni. “7 Monks’ Oil” er það fyrst- 
bezta að grípa til þegar einhver meiðist. 

AlstaSar seld fyrir 25C.—6 fyrir $1.25—ekki send með pósti 


7 MONKS’ COMPANY 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 



ÁGÚST 


hefir 31 dag 


1912 


Heyannir 

F 1 Bandadagur. Jón Espólín d. 1836. 15. v. s. 

F 2 Benedikt Sveinsson d. 1899 

L 3 Ólafsmessa (h. s.) 

Hinn rangláti ráðsmatSur, Lúk. 16 . 

S 4 9. s. e. trín. H. C. Andersen d. 1875 

M 5 (^Síð. kv. 9.45, e. m.—Brynjólfur bisk. d. 1675 
Þ 6 

M 7 su. 4.37, sl. 7.33 

F 8 Canning d. 1827. 16. v. s. 

F 9 

L 10 Larentíusmessa 

Jesús grætur yfir Jerúsalem, Lúk. 19 . 

S 11 10. s. e. trín. 

M 12 ®Nýtt 1.29 e. m. 

Þ 13 Bólu-Hjálmar d. 1876 

M 14 su. 4.47, sl. 7.21. Napóleon 1. d. 1769 
F 15 Maríumessa (h. f.) 17 . v. s. 

F 16 

L 17 Sveinbj. Egilsson d. 1852 

Faríseinn og tollheimtumaSurin Lúk 
S 18 11. s. e. trín. 

M 19 (JjJFyrsta kv. 10.28 f. m.—Gestur Pálson d. 1891 
Þ 20 

M 21 su. 4.58, sl. 7.7O 

F 22 18 v. s. 

F 23 Hundadagar enda 

L 24 Barthólómeusmessa.—Bjarni Thórarens. d. 1841 

Daufi og málhalti maðurinn, Mark. 7. 

S 25 12. s. e. trín. 

M 26 

TvÍMáNUDUR 

Þ 27 ■ @Fult 1.30. e. m. Águstus d. 430 
M 28 su. 5.09, 6.53 

F 29 Höfuödagur. Jóhannes skír. hálshöggv. 19.v 
F 30 
L 31 




FYRIR 


FYRIR 


Taug- 

arnar 



Blób- 

ib 


T augastyrkjandi. 

Blóðhreinsandi. 

Áreiðanlegt. Gefur allri bygg- 
ingunni styrkleik. 


FYRIR KARLMENN OG KVENMENN MŒLUM VÉR MEÐ 


WERNER’S 
SPOTTED PILLS 


ÞŒR LÆKNA 

Alla blóðsjúkdóma, harðlífi, höfuðverk, hjartabilun, þung'lyndi, 
skinnsjúkdóma, fölan yfirlit, matar-ólyst, mynnisleysi, máttleysi, 
veiklaða lund og yfir höfuð veikbygt líkamskerfi. 


Werner’s Spotted pills hreinsa blóðið og auka það, setja kraft og 
nýtt líf í allan líkamann. Fegra hörundslitiu og gera karlmenn og 
konur að nýju, hraustu fólki.— Alstaðar seldar fyrir 50 c. askjan. 

THE MARTIN, BOLE & WYNNE CO. 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 




SEPTEMBER 


hefir 30 daga 1912 

Tvímínudur 

Samaríti og' Levíti, Lúk. io. 

S 1 I 3 . s. e. trín. 

M 2 Grundtvig d. I 872 
Þ 3 Cromwell d. I 658 

M 4 su. 5 . 29 , sl. 6 . 38 . J>Síð. kv. 6.54 f. m. 

F 5 20. v. sumars 

F 6 McKinley forseti skotinn 1901 

L 7 

Tíu líkþráir, Lúk. 17. 

S 8 1 I 4 . s. e. trín. — Maríumesse (h. s.) Jerúsalem 
M 9 ; hertekin 70 

Þ 10 ®Nýtt 9.19 e. m. 

M 11 I su. 5-29, sl. 6.23 

F 12 Bardaginn við Quebec ogf fall Wolfe 21. v. s. 
F 13 : Bretar taka Quebec 1759 [hershöfðingfja 
L 14 ) Krossmessa. Wellingfton d. 1852 

Enginn kann tveimur herrum að þjóna, Matt. 6. 

S 15 I I 5 . s. e. trín. 

M 16 Moscow-borg' brend 1812 
Þ 17 

M 18 JgFyrsta kv. I. 26 , f. m. Imbrud. Sæluvika 
F 19 su. 5 . 42 , sl. 6.o5 22 . v. s. 

F 20 Walter Scott. d. 1832 
L 21 

Sonur ekkjunnar af Nain, Lúk. 7. 

S 22 16. s. e. trín. 

M 23 Jafndæg-ur. Haust byrjar. Snorri Sturluson 

Þ 24 " veginn 1241 

M 25 su. 5 . 52 , sl. 5 . 52 . Björn Gunnlaugsson f. 1788 

Haustmúnudur 

F 26 ■ @Fult 5-05 f. m. 23 . v. s. 

F 27 

L 28 L. Pasteur d. 1895 

Vatnssjúki maöurinn, Lúk. 14. 

17 . s. e. trín. Mikaelsmessa 


S 29 
M 30 




St. John’s 
Condition 

Hiö áhrifamikla, blóöhreinsandi, taugastyrkjandi og 


lífgandi nieðal. 

Hleypir kraft og 
kvikfénað. 

dugnaði í allan 

St. John’s Condition Powders er 
fylgjandi: 

ráðlagt við eftir- 

HROSS 

NAUT 

KINDUR 

Ormum 

Lystarleysi 

Lystarleysi 

Lystarleysi 

sýktu blóði 

Ullar-töpun 

Húðsjúkdómum 

skemdu blóði 

og annan 

Uppþembu 

Harðlífi 

lasleik. 

Þvagteppu 

Húðfestu 


Hósta og kvefi 

Jórturtapi 

SVÍN 

Harsperru 

Texas hitasótt 

Kyli 

Hrossasótt 

0 . s. frv. 

Deyfð 

Húðfestu 

Deyfð 


Mjólkur-sótt 

Jórturtapi 


FUGLAR 

Njálg og 


Við öllu sem 

öllum tegundum 


að þeiin kann 

algengra kvilla 


að ganga. 


ST. JOHN'S CONDITION POWDERS 

Allstaðar selt 25C. pakkinn 
THE MARTIN, BOLE & WYNNK COMPANY 
Einu eig'endur. Winnipeg-, Canada. 




St. John’s Horse Worm Powders 

Er ágætt til að eyðileg'gja orma í Hrossum, Naut- 
gripum, Kindum, Svínum, Fuglum. 

Verð 25C. pakkinn—sent með pósti. 

The Martih, Bole & Wynne Company 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 







Október 


hefir 31 dag 


1912 


Þ 1 
M 2 
F 3 
F 4 
L 5 


S 6 
M 7 
Þ 8 
M 9 
F 10 
F 11 
L 12 


S 13 
M 14 
Þ 15 
M 16 
F 17 
F 18 
L 19 


S 20 
M 21 
Þ 22 
M 23 
F 24 
F 25 

L 26 


27 

28 

29 

30 

31 


HAUSTMáNUDUR 

su. 6.02, sl. 5.36 

JSíð.kv. 2.19 e. m. 24. v. sumars 


Hvers son er Kristur? Matí. 22. 

18. s. e. trín. Eldadagur. Tennyson d. 1892 
f|Nýtt 7.12 f. m. Edg-ár A. Poe d. 1849 

su. 6.13, sl. 5.21. Chicago brann 1871. 

25 v. s. 


Columbus fann Ameríku 1492 

Limafallssjúki maðurinn, Matt. 9. 

19. s. e. trín. 

Kalixtusmessa 

Gregoriska tímabilið innleitt 1582 
su. 6.23, sl.. 5.07. 

(gFyrsta kv. 7.36 e. m. 26 v. sumars 

Jónatan SwTt d. 1749 

Brúðkaupsk «*.'! n, Matt. 22. 

20. s. e. trín. Síra Jón Þorláksson d. 1819 


William Penn steig á land í Ameríku 1681 
| su. 6.37, sl. 4.51. Veturnætur af 27. v. sumars 
@Fullt 8.01 e. m. 

GORMáNUDUR 


KonungsmaSurinn, Jóh. 4 . 

! 21. s. e. trín. Hallgr Pétursson d. 1674 


su. 6.47 sl. 4.40 
Reformation Lúters 1517 



X\>f f\>tír bvítvobunGa oq born 

Dr. Eno’s 
BabyTablets 

Kæknar Harð- 1 
lífi, Krampa, 

Mag^aveiki, nið- 
urg-ang og aðra 
slæmsku í mag- 
anum. 

VERÐ 25c. 

Alstaðarsclt-og 
sent með póst 

Eno’s Castor Oil — Sæt og' hrein laxer-Olía I 
Börnum þykir hún góS og vita eigi aS hún 
er laxer-olía. VerS 10, 15 og 25c. 

Eno’s Soothing Powder —Fyrir börn viS tann- 
töku. Fyrirbyggir slærnar afleiS- 
ingar VerS 25c. 

Clark’s Aromatic Castor Oil — gómsæt. 

Verð 25c. 

Coxe’s Hive Syrup —Fljót verkandi mebal viS 
krúpp og krúpp hósta Verð 25c. 

Clark’s Soothing Syrup —til að friSa börn sem 
þjást af kvölum. Verð 25c. 

Or. Clark S Gripe Water— -Læknar strax maga- 
verk, vindgang, krampa og alla verki. Varð 25c, 

Dr Fowler’s Worm Syrap 

Dr. Fowler’s Worm Powder /■ Þrjú áreiðanleg - meðul til að eyða orm , 
Dr. Fowler’s Worm Lozenges ' börnum. Verð 25C 1 

Babys own Nurser:—heilnæm hjúkrunar-fiaska-gott að hreinsa. Verð 25C. 

Þessar vörur fást alstaðar hjá kaupmönnum. 

THE MARTIN, BOLE & WYNNE CO. 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 











5 g 'U' g Cfl 


Nóvember 


hefir 30 daga 


1912 


GormAnudur 

F 1 [ Allra heilagramessa. [^Síð.kv. 9.09 e. m. 

L 2 ! Allra sálnam. Jenny Lind d. 1887. 2. v. vetrar 

Jesús prédikar um sælu, Matt. 5. 

S 3 22. s. e. trín. 

M 4 
Þ 5 

M 6 su. 6.59, sl. 4.28 

F 7 [ Jón Arason bisk. og synir hans líflátnir 1550 
F 8 ^Nýtt 7.36 e. <n. Milton d. i674 

L 9 Skúli landfógeti d. 1794. 3. .v. vetrar 

Skattsins mynt, Matt. 22. 

10 23. s. e. trín. Lúter f. 1483 

11 Marteinsmessa. Schiller f. 1750 

12 

13 su. 7. tO, sl. 4. i9 

14 Rasmus Kristján Rask d 1832 

F 15 

L 16 (g,Fyrsta kv. 4.14 e. m. 4. v. vetrar 

Blóðfallssjúka konan, Matt. 9. 

S 17 24. s. e. trín. Suez-skurðurinn opnaður i869 

M 18 

Þ 19 

M 20 su. 7.2i,sl.4.10. Sir Wilfried Laurier f. 1841 
F 21 Maríumessa (Maríuoffurgjörð). Þríhelgar 

F 22 Ceselíumessa 

L 22 Klemensmessa 5. v. vetrar 

Viðurstygð eyðileggingarinnar, Matt. 24. 

S 24 25. e. trín. @Fult 9.43 e. m. 

VLIR 

M 25 Katrínarmessa 

Þ 26 Konráðsmessa 

M 27 su. 7.31. sl. 4.04. Grímur Thomsen d. 1898 
F 28 Wash. Irving d. 1850 
F 29 

L 30 Andrésarmessa 


6. v. vetrar 




Hvab gengur 
aö þér? 

Er maginn í ólagi? 

Er lifrin veik? 

Er blóðið sjúkt og óhreint? 

Hefir þú einhvern þessara sjúkdóma? 

Allir sjúkdómar sem stafa frá maganum, maga- 
gas, óhrein tunga, höfuðveiki, matarólyst, nábít, 
brjóstsviöa, ógleöi, yfirliö, slæmt bragÖ í munni, 
magaverk, harðlífi, gilliniæð, tauga-óstyrkur, augun 
döpar og grá, hörundslitur gulur, bólur,kýli o.s.frv. 

Hvert eitt af þessum sjúkdómseinkennum 
læknast með 

IÐr. Clark’8 

Banbelton Bloob Bttterð 

Eykur og hreinsar blóðið,styrkir taugakerfið og 
gjörir líkamann allan hreinan og heilbrigðan. 

IDerö $1.00 flasfian. 

Hjá öllura kaupmönnum. 

The Martin, Bole & Wynne Co. 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 






DESEMBER 


hefir 31 dag 


1912 


s 1 

M 2 
Þ 3 
M 4 
F 5 
F 6 
L 7 


S 8 
M 9 
Þ 10 
M 11 
F 12 
F 13 
L 14 


S 15 j 
M 16 
Þ 17 
M 18 
F 19 
F 20 
L 21 


S 22 
M 23 
Þ 24 

M 25 
F 26 
F 27 
L 28. 


S 29 
M 30 
Þ 31 


Ylir 

Krists innreiö í Jerúsalem, Matt. 21. 

1 . s. í jólaföstu—Aðventa—^Síð. kv. 4 . 36 . f. m. 
Bardag'inn við Austerlitz I 865 

su. 7 . 4 I,sl. 4.00 
Mozart d. 1791 

Jón Sigurðsson d. I 879 7. v. v. 

Teikn á sól og tungli, Lúk. 21. 

2 . s. íjólaföstu. Maríumessa. |JNýtt 10.38 f. m. 


su. 7 . 49 , sl. 3.58 

Lúcíumessa. Magnúsmessa (Eyjajarls h. s.) 

8 . v. v. 

Jóhannes í böndum, Matt. 11. 

3 . s. í jólaföstu 
(^Fyrsta kv. 1 .37 e. m. 

su. 7 . 54 , sl. 3 . 59 . Imbrud. Sæluvika 


Tómasmessa 9 . v. v. 

Vitnisburður Jóhannesar skírara, Jóh. 1 . 

4 . s. í jólaföstu. Sólhvörf. skemstur dagur 
Þorláksdagur. @Fult 10 .ol e. m. 

Aðfangad. jóla- nóttin helga 

Mörsugur 

Jóladagur. su. 7.57, sl. 4.O4 
Annar í jólum 

lo. v. v_ 

Símon og Anna, Lúk. 2. 
s. milli jóla og nýárs. Gladstone f. I809 
JSíð. kv. I.43 e. tn. 

Gamlársdagur 




Send nafn 

og address 


Gefins 

The “Vet Book” 

eða 

“DÝRALÆKNIRINN” 

Prentuð á ensku 

Húti inniheldur 160 bls. og 75 myndir. 

“ “ 75 bls og - 400 sjúkdóma og meiðsl á hestum 

—orsakir, einkenni og lækning-. 

“ “ 23 bls og 125 sjúkdótna og meiðsl á nautum 

—orsakir, einkenni og lækning - . 

“ “ 8 bls og 43 sjúkdómar og meiðsl ásauðkindtim 

—orsakir, einkenni og' lækning - . 

“ “ 9 bls og 37 sjúkdóma og meiðsl á svínum 

—-orsakir, einkenni og' lækning. 

“ “ 7 bls og 30 sjúkdóma og meiðsl á fuglum 

—orsakir, einkenni og lækning 
14 bls og 78 sjúkdóma og meiðsf á búr-fuglum 
—orsakir, einkenni og lækning'. 

“ “ 13 bls og 87 sjúkdóma og meiðsl á hundum 

—orsakir, einkenni og lækning. 


Gefur lýsingá hraustum og óhraustum hrossum. 

Gefur nafn á öllum meðölum við sjúkdómum á hrossum, og 
nautgripum og hvaða skamt á að gefa. 

Allir þeir er skepnur hafa ættu að senda eftir þessari bók, 
hún er sú bezta bók þeirrar tegundar á markaðnum. 

THE MARTIN, BOLE & WYNNE CO. 

Einu eigendur. Winnipeg, Canada. 











SELKIRK JARL 





Blmanah. 



SELKIRK JARL. 

EFTIR BALDUR JÓNSSON, B. A. 



Ú M öld er nú liðin síðan fyrstu landnem- 
ar létu í haf frá ströndum Skotlands, 
að leita sér bústaðar á sléttunum miklu, 


er alment eru kallaðar Vestur-Kanada; tæp öld 
síðan þeir ferðlúnir eftir þrettán mánaða útivist 
slógu tjöldum sínum á austurbakka Rauðár, 
þar sem nú stendur St. Boniface í Manitoba. 
Rúmum sex tugum ára síðar komu fyrstu ís- 
lenzkir landnemar á þessar slóðir. Það er því 
vel við eigandi, að vér Islendingar ryfjum upp 
fyrir oss á þessu ári sögu þess manns, er fyrst- 
ur nam land til ábúðar í Rúperts Landi, en það 
nafn bar mikill hluti Vestur-Kanada á þeim ár- 
um, og fram yfir miðja síðustu öld. Dufferin 
lávarður hefir með réttu verið talinn að eiga 
góðan þátt í því, að vér fluttum til lands þess, 
er oss hefir orðið svo gæfudrjúgt, en ætla má að 
annar brezkur aðalsmaður eigi þar meiri þátt að, 
því óvíst er hvenær Rúperts Land hefði verið 
opnað til landnáms, ef Selkirk jarl hefði ekki 
verið samtíð sinni framsýnni og haft kjark, og 




22 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


dugnað til að komi áformum sínum í fram- 
kvæmd. 


Á sunnanverðu Skotlandi hafa síðan ámið- 
öldunum búið margir aðalsmenn, er frægir hafa 
orðið í söng og sögu fyrir fræknleik sinn, her- 
kænsku og hugprýði. Douglas ættin var ein 
af þeim allra frægustu. Voru þeir frændur 
jafnan önnur hönd Skotakonungs í stríðum 
hans gegn ágangi Englendinga. Á miðri 
seytjándu öld hlaut höfuð ættarinnar jarlstign 
og tignarnafnið Selkirk. Fimmti jarlinn, er 
bar það nafn, nam fýrstur manna land í Rúperts 
Landi og sögu hans skal hér segja í fáum orðum. 

Thomas Douglas, jarl af Selkirk og barón 
af Daer og Shortcleugh, var fæddur 20. júní 
1771, að kastala föður síns í St. Marys Isle í 
Kirkcudbrightshire á Skotlandi. Sex bræður 
átti Thomas, alla sér eldri, voru því litlar líkur 
til að hann erfði tign og lendur föður síns. 
Thomas var settur til menta við Edinborgar- 
háskóla á unga aldri. Varð hann brátt fyrir 
jafnöldrum sínum um marga hluti. Hann var 
einn af stofnendum nafnkends klúbbs, og átti 
að meðstofnendum marga menn, er síðar koma 
við sögu landsins. Walter Scott, skáldsagna- 
höfundurinn frægi, var einn af klúbbbræðrunum. 
Góðar gáfur þótti Thomas hafa, hæfilegleika 
til ritstarfa, framkvæmdarsemi og dugnað í 
bezta lagi. Ekki mun laust við að bæri ádrotn- 
unarfýsn þeirri og æfintýraþrá, er einkendi ætt- 
menn hans. Nítján ára að aldri hætti hann 
skólanámi. Ferðaðist hann nú víða um Frakk- 



ALMANAC 1912 


23 


land, en um Hálöndin á sumrum, og kynti sér 
hag manna. Komst hann mjög við af örbirgð 
fólks í Háíöndunum og á írlandi, og vaknaði 
löngun til að létta kjör þessfólks. Utflutning- 
ur virtist bezta ráðið. Lítið varð þó um fram- 
kvæmdir að sinni og fram yfir aldamótin. 

Árið 1895 mátti Thomas Douglas sjáábak 
eina eftirlifandi bróður sítium. Tveim árum 
síðar lést faðir hans. Tók hann nú við land- 
eignum ættarinnar og tign. Rétt eftir alda- 
mótin kom út á Englandi ferðasaga Alexanders 
Mackenzies. Lýsti hann þar Rúperts Landi all 
ítarlega. Vaknaði þegai; löngun hjá Selkirk 
jarli, að flytja snauða samlanda sína á lendur 
Hudsonsflóafélap"sins á meg'inlandi Norður- 
rið 1802 sótti hann til brezku stjórn- 
arinnar um leyfi, að flytja nokkrar fjölskyldur 
vestur. Ekki var því vel tekið. Fekk jarlinn 
því lendur miklar í Prince Edward eyjunni; flutt- 
ist á þær hópur manna sumarið 1803. Varð 
nýlenda sú hin blómlegasta, og lifa afkomendur 
landnema þessara í eyjunni þann dag í dag^ 
Samsumars leitaði Selkirk sjálfur vestur um haf, 
að kynna sér land og lýð. Dvaldi hann næsta 
vetur í Montreal. Hér var aðal aðsetursstöð 
Nor.th West félagsins, sem var eini keppinautur 
Hudsonsflóafél. í vesturlandinu, og rak á þess- 
um árum stórum meiri loðskinna verzlun en 
eldra félagið. — Selkirk jarl hafði áður kynt 
sér nokkuð hagi manna og landgæði vestur þar, 
en nú gafst honum tvöfalt tækifæri. Allir efn- 
uðustu Bretar í Montreal, með mjög fáum und- 
antekningum, voru í North Wes' fé- Tóku 



24 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


þeir jarlinum tveim höndum, sat hann að sumbli 
með þeim, og komst eftir mörg"u viðvíkjandi 
verzlun þeirra og högum, sem öðrum varhulið. 
Virðist hann hafa styrkst í þeirri trú, að búlönd 
góð væru vestur í landi og sérstaklega í Rauð- 
árdalnum. _ Ekki varð þó enn af útflutningi 
þangað. í stað þess náði jarlinn eignarhaldi á 
landflákum miklum í Efri-Kanada (nú Ontario). 
Fluttust þangað nokkrar fjölskyldur árið 1807. 
Ekki reyndist búland gott um þær slóðir, varð 
fólkið að flytja burt. Þarf ekki að geta þess 
landnáms frekar. 

Árið 1806 var .Selkirk kosinn af stéttar- 
bræðrum sínum á Skotlandi, til að sitja í lávarða- 
stofunni brezku, lét hann þar talsvert að sér 
kveða næstu ár. Skrifaði hann nú um hagfræð- 
isleg efni. Einnig ræddi hann og ritaði um 
landvarnir, og hélt með herskyldu. Þó ærið 
nóg starf væri fyrir hendi heima fyrir, gleymdi 
hann ekki Rúperts Landi. —- 

Samkvæmt leyfisbréfi Karls annars, gefnu 
árið 1670, kvaðst Hudsonsflóafél. eiga land alt 
kringum flóann og inn í land að upptökum fljóta 
þeirra, er í hann falla. Ekki var stjórn félags- 
ins um það gefið, að bændur flyttu á lendur 
þess, voru því góð ráð dýr. Afréð Selkirk, að 
kaupa hluti í félaginu svo marga, að hann og 
vinir hans ættu þar öll ráð. Þrítugasta maí 1811 
héldu hluthafar félagsins fund í Lundúnum. 
Hafði Selkirk jarl þar töglin og hagldirnar. 
Keypti jarlinn að félaginu 114,000 fermílur af 
landi. Varð hann, félaginu að kostnaðarlausu, 
að flytja á það landnema, sjá þeirn fyrir fæði og 



ALMANAK 1912 . 


25 


veita þeim aðra nauðsynlega hjálp meðan þeir 
ekki gætu komist af sjálfir, kaupa eignarrétt af 
Indíánum,og útvega félaginu vinnumenn árlega, 
Nú var áríðandi að safna bændum og búa- 
liði, til að byggja landflæmi þetta, er kallað var 
Assiniboia, og tók yfir meginhluta Manitoba og 
stórar spildur af Minnisóta og Norður-Dakóta. 
Var fyrsti flokkur sendur utan í júlí sama ár, 
en komst ekki suður í Rauðárdalinn fyr en und- 
ir haust næsta sumar. Um nokkur ár sigldu 
arlega smáhópar. Ekki er rúm til að skýra frá 
sögu þessara fyrstu landnema. En brátt bar á 
miklum fjandskap af hálfu North West fél. 
Æsti það Indíána og kynblendinga móti að- 
komumönnum. Kom skæðasta rimman 1816, 
er Semple landstjóri og um tuttugu manns féllu 
fyrir flokk kynblendinga við „Eykurnar sjö“. 

Ekki hafði Selkirk lávarður komið á lendur 
sínar, en er óeyrðir jukust, afréð hann, að sjá 
með eigin augum, hvernig ástatt var í nýlend- 
unni, og ef vera mætti, að kippa öllu í lag. 
Haustið 1815 hélt hann vestur um haf, virðist 
hann hafa búist við, að dvelja vestra nokkurn 
tíma, því skyldulið hans fylgdist með honum. 
Kom hann til Montreal í october, og var þá of 
áliðið hausts til að halda lengra. Snemma um 
vorið hóf Selkirk ferð sína vestur í land. Sök- 
um óeirða þeirra,er svo miklar sögur fóru af, og 
hatri því, er North West félagið hafði sýnt jarl- 
inum og nýlendu hans, sótti hann til landstjóra 
Kanada um herflokk til verndar sér. Sem von 
var, var það ekki leyft, þóaðjarlinn kvæðist 
mundi standast allan kostnað, fjóra eða fimm 



26 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


hermenn sendi þó landstjóri, þótti það nægur 
lífvörður. Tók Selkirk þá það ráð, að fá flokk 
hermanna til fylgdar við sig, með því að lofa 
þeim búlöndum vestur við Rauðá. Nóg var af 
atvinnulausum hermönnum í Kanada um þess- 
ar mundir, því stríðið við Bandaríkin var nýaf- 
staðið. Nálægt hundrað hermenn kváðust fúsir 
til fararinnar. Voru þeir úr málaliði því, er Bret- 
ar höfðu safnað í Sviss, flestirúr herdeild þeirri, 
er kölluð var de Meurons. Með þennan flokk 
sigldi nú jarlinn vestur vötn upp til Sault St. 
Marie. Hafði hann áformað, að halda síðan eft- 
ir Superiorvatni, þangað sem Duluth borg’nú 
stendur, ferðast síðan eftir fljótum og landveg 
að upptökum Rauðár, þaðan niður ána til ný- 
lendunnar. 

Ekki alllangt vestan við Sault St. Marie 
mættu ferðamönnum þau tíðindi, að Semple 
landstjóri sé myrtur, og að menn North West 
fél. muni vera í Fort William. Var nú breytt 
um ferðaáætlun, og stefndi jarlinn til FortWilli- 
am með flokk sinn. Áður en hann fór frá Kan- 
ada, hafði hann verið skipaður lögregludómari. 
Notaði hann nú vald sitt, tók alla menn North 
West félagsins fasta í Fort William, og sendi þá 
til Kanada, en settist sjálfur að í virki þeirra. 
Ekki virðist þörf að skýra nákvæmlega frá at- 
vikum öllum í Fort William, hefir margt verið 
sagt á móti tramkomu jarlsins þar, en þó munu 
sannanir fyrir, að ef hann í nokkru fór lögum 
eða rétti framar, var góð ástæða til. 

Um veturinn sat hann um kyrt. Áðursnjóa 
leysti lögðu þó Svh c nesku hermennirnir vestur 



ALMANAK 1912 . 


27 


í land; gengu þeir á snjóþrúgum, og komust til 
Fort Douglas við Rauðá í apríl. Gerðu þeir 
þegar áhlaup á virkið, og unnu það af North 
West félagsmönnum, er þar sátu síðan 20. júní 
árið áður. 

Selkirk lávarður hélt svo sjálfur vestur 
seinna um vorið, og kom í nýlenduna seinustu 
viku júnímánaðar. Koma hans þangað, þó 
dvölin væri ekki löng, hafði góðar afleiðingar. 
Höfðingleg framkoma hans og tign sneru hug- 
um Indíána til hans, og tóku þeir honum tveim 
höndum. Nýlendubúar báru til hans traust, er 
óx við frekari viðkynningu. — Samningar voru 
nú gerðir við Indíánahöfðingja, létu þeir eftir 
land á báðum bökkum Rauðár og Assiniboine- 
ár, en hlutu að launum árlegar gjafir. Kaup- 
samning þennan undirskrifuðu fimm Indíána 
höfðingjar og Selkirk jarl. Þar með var það 
viðurkent, sem hafði ollað Indíánum og kyn- 
blendingum gremju, að ekki var áður tekið til 
greina, nefnilega eignarréttur þeirra til landsins. 
Jarlinn stappaði líka stálinu í nýlendumenn, hét 
þeim styrk og vernd, gaf mörgum jarðir, en 
öðrum upp gamlar skuldir. 

Ur nýlendunni fór Selkirk landveg til 
Washington, þaðan norður um land til Kanada. 

Eins og vonlegt var sá Kanada stjórn sér 
ekki fært, að láta allar þær rimmur, erfram fóru 
vestur í óbygðum, órannsakaðar. Sendi hún 
því Coltman nokkurn vestur sumarið 1817, mann 
skarpskygnan og óhlutdrægan Eftir miklar 
vitnaleiðslur hér og þar í landinu kom Coltman 
til Kanada, um samaleiti og Selkirk að sunnan. 



28 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Þrátt fyrir það, að almenningsálitið var alment 
með North West félaginu, og einkanlega þó 
stjórn og þjónar hennar, réð Coltman frá öll- 
um málsóknum á hendur Selkirk jarli. Ekki 
var því vel tekið af fjandmönnum hans, er illa 
þóttust leiknir hafa verið í Fort Wiliam. Ekki 
skal nákvæmlega fara út í allar þær lögsóknir 
og málaferli, er nú hófust í Kanada. North 
West félagið átti því láni að fagna, að næstum 
allir dómarar og málafylgjumenn voru því hlynt- 
ir. Var rétti mjög hallað. Lauk svo að félag- 
ið var sýknað að öllum sökum, en jarlinn dæmd- 
ur til hárra fébóta. 

Um haustið 1818 fór Selkirk aftur til Eng- 
lands. Heilsu hans var mjög tekið að hnigna, 
og efnatap síðustu árin hafði verið tilfinnanlegt. 
Næsta ár dvaldi hann á Englandi. Þing Breta 
tók mál hans til rannsóknar. Þótti hann hafa 
verið illa leikinn. Og þó ekkert væri gert, til 
að bæta honum eignatap, mun flestum á Bret- 
landi er kyntu sér málið, hafa fundist æra hans 
ómeidd. 

Heilsuleysi Selkirks jarls ágerðist mjög, er 
leið-á árið 1819. Var afráðið að hann flytti til 
Suður-Frakklands um haustið. Lafði Selkirk 
fór með manni sínum. Ekki batnaði heilsa sjúk- 
lingsins við loftslagsbreytinguna, og andaðist 
Selkirk jarl í Pau á Frakklandi 8. apríl 1820. 

Aðeins helztu atriði úr æfisögu Selkirks 
lávarðar hafa verið sögð hér að ofan, og einkum 
þau, er viðkoma starfi hans í Kanada. Að 
dæma um þýðingu starfs hans, er örðugt mjög. 
Jafnvel steína hans og ástæðurnar fyrir starfi 



ALMANAK 1912 . 


29 


hans, hafa jafnan verið ágreining'sefni. Hafa 
sumir talið, að gróðavon ein og frægðar, eða 
jafnvel einskær sauðþrái og drotnunarfýsn hafi 
stjórnað gjörðum hans. Aðrir telja hann einn 
göfugasta og stórhugaðasta mannvin sinnar 
aldar. Að öllu athuguðu, eru hvorartveggja 
skoðanirnar ýktar. Einlæg löngun, að hjálpa 
bágstöddum löndum sínum einkum leiguliðum 
á smájörðum og þrá, að styrkja og auka veldi 
brezkrar þjóðar í Norður-Ameríku, er veldi henn- 
ar í Evrópu virtist á föllnum fæti, áttu mestan 
þátt í nýlendustofnun jarlsins. Einnig vonaði 
hann, að bæta kjör Indíána í Rúperts Landi, og 
styðja að kristniboði meðal þeirra. Hitt er 
einnig víst, að mótspyrna sú, er hann mætti, 
jók ákafa hans, en dró ekki úr honum. Dougl- 
as ættin hafði aldrei lært að víkja. 

Enginn getur getið til, hvernig saga Vest- 
urlandsins hefði orðið, ef nýlendan við Rauðá 
ekki hefði risið upp. Fyrstu afleiðingarnar 
urðu sameining verzlunarfélaganna, árið 1821, 
og gjörsamleg breyting á viðskiftum þeirra 
við Indíána, öllum málsaðilum til blessunar. 
Óvíst er, hvenær Vestur-Kanada hefði bygst 
nema fyrir nýlendustofn þennan. Þrátt fyrir 
hann lánaðist Hudsonsflóafélaginu, að leyna 
landgæðum og varna innflutningi, fram yfir 
miðja síðustu öld. Lengur hefði það sjálfsagt 
orðið án nýlendunnar. 

Fegurstu draumar Selkirks lávarðar hafa 
náð fyllingu. Örsnauðir landsetar harðúðgra 
herra hafa þúsundum saman fundið heimili í 
landinu þar sem hann fyrstur manna, girnt- 



30 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ist að sjá þjóðbræður sína frjálsa,Hyrkjandi 
sína eigin akra. Minning hans mun lengi 
uppi í Kanada. Starf þess sem vel vinnur 
gleymist ógjarnan. 




SAFN 

TIL 

LANDNÁMSSÖGU ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI. 


Nokkrir þættir um Islendinga austan við 

Manitobavatn og umhverfis Grunnavatn. 

Eftir JóN JÓNSSON frá Sleðbrjót. 

Ritað að mestu eftir sögnum gamalla landnemas 

II. GRUNNAVATNS-BYGÐ. 

Frá því er áöur sagt í þætti Álftvetninga, er þeir A. 
M. Freeman, og ísleifur Guðjónsson fluttu búferlum í 
Álftavatnsnýlendu norðaustanverða og námu þar land og 
reistu sér íbúðarhús. Ymsir fleiri íslendingar fluttu þang- 
að þetta sumar og næstu 3 árin. Leist þeim vel á lands- 
kosti þar og hugðu hið bezta til framtíðarinnar. Bjuggu 
þeir um sig eftir föngum og bygðu íveruhús, en sumir 
voru í kaupavinnu nokkurn hluta ársins, aðrir öfluðu sér 
heyja og tóku gripi til fóðurs. Þeir stofnuðu lestrarfélag 
voru byrjaðir á skólahússbyggingu og leit út fyrir þeim 
mundi farnast vel. En sumarið 1890 var ákaflega mikil 
rigning itíð. Skemdust þá heyföng bænda og alt lág- 
lendi varð yfirflotið vatni. Og vorið eftir var svo mikið 




32 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


vatn þar, að ekkert útlit var til þess aö hægt yrði að afla 
þar heyja. Tóku búendur þá að litast um eftir þurrara 
landi og kom þeim flestum saman um að álitlegra land 
væri 8—12 nu'lum sunnar við vatn það er Grunnavatn 
nefnist, því þar var þá land miklu þurrara. Höfðu tveir 
bændur úr hópi þeirra flutt sig þangað árinu áður og létu 
vel yfir högum sínum. Varð það því að ráði, að allir bú- 
endur af þessu fyrnefnda svæði fluttu sig suður að Grunna- 
vatni, nema tveir er voru þar nyrðra eftir einu ári 'engur. 
Bændur þessir urðu því fyrstu landnemar Grunnavatns- 
bygðar og verða þeir taldir hér á eftir: 

Árni Freeman Magnússun. Æfiágrip sitt hefirhann 
ritað mér, sem hér segir: ,,Eg er fæddur á Fótaskinni í 
Þingeyjarsýslu 27. marz 1854. Sirírnarnafn mitt er Árni 
Frímann, en vegna þess að klaufalegir bókhaldarar í þessu 
landi, þar sem eg vann f ''rstu árin gátu aldrei bókað rétt 
föðurnafn mitt og næ*"n lá oft að eg tapaði fyrir það pen- 
ingum, þá réð eg það af að skrifa mig A. M. Freeman 
og hef gengið undir því nafni síðan. Foreldrar mínir 
voru: Magnús Jónsson, Jónssonar er eitt sinn bjó að 

Garðsá við Eyjafjörð og Guðrún Jónsdóttir, Halldórsson- 
ar er síðast bjó í Árbót í Aðal-Reykjadal. Foreldrar 
mínir bjuggu einnig í Aðal-Reykjadalnum. Þegar eg 
var 16 ára fór eg frá foreldrum mínum og gjörðist 
vinnumaður á ýmsum stöðum í sveitinni. Tvö ár 
var eg lausamaður, gjörði eg það til þess að afla mér 
lítilsháttar mentunar. Fyrri veturinn naut eg tilsagnar í 
skrift, reikningi og dönsku hjá þeitn síra Benedikt Kristj- 
ánssyni á Grenjaðarstað og Jóni Þórarinssyni á Lauga- 
vatni, en síðari veturinn nam eg lítið eitt í ensku hjá síra 
Lárusi Eysteinssyni, er þá var á Helgassöðum því eg var 
þá þegar alráðinn í að fara til Canada. Árið 1884 flutti eg 
vestur um haf með föður mínum, sem lifir enn og er til 



ALMANAK 1912. 


33 


heimilis hjá mér. Vi5 komum til Winnipeg 10. ágúst. 
Tæpu ári síðar gfiftist eg. Korta mín er Jónííia Elizabet 
Björnsdóttir, bónda Jónssonar frá Dálksstöðum við Eyja- 
fjörð. Móðir konu minnar var Soffía Sigurðardóttir, Þor- 
steinssonar, var Sigurður faðir hennar bróðir þeirra Ind- 
riða gullsmiðs á Víðivöllum og síra Hjálmars er síðast var 
prestur í Kirkjubæ í Hróarstungu. — Eg dvaldi tæp 3 
ár í Winnipeg og flutti þaðan hér í bygðina 11 . — 
Eins og áður er getið varð Árni fyrstur manna til að 
taka sér bólfestu í bygðum þessum. Hann er nú með 
efnuðustu bændum þar og hefir verið forgöngumaðvir 
ýmsra framfaramála bæði skólamála og trúmála og einnig 
látið mikið til sín taka í stjórnmálum. Árni er greind- 
ur vel og fastlyndur. Heimili hans er eitt hið allra mynd- 
arlegasta þar um slóðir. 

Björn S. Líndal er fæddur á Gautshamri í Stranda- 
sýslu árið 1853. Faðir hans Sæmundur Björnsson bóndi á 
Gautshamri var Björnsson prests, Hjálmarssonar í Trölla- 
tungu í Strandasýslu. Var hann prestur í 59 ár, þar af 53 
ár í Tröllatungu. Hjálmar faðir síra Björns vareinnigprest- 
ur í Tröllatungu. Móðir Björns Líndals var Guðrún Bjarna- 
dóttir, bónda á Þórustöðum í Bitru í Srandasýslu. Um 
æfiferil Björns Líndals hef eg fengið hjá honum sjálfum 
upplýsingar þær er hér fara á eftir: ,,Eg ólst upp hjá 

foreldrum mínuin á Gautshamri, þar til faðir minn dó og 
síðan hjá móðuf minni, þar til árið 1872 er eg fluttist með 
henni að Þamárvöllum í Bitru, giftist hún þar aftur Jóni 
bónda Bjarnasyni, er þar hafði lengi búið. Árið 1874 
gerðist eg lausamaður, kostaði það á þeim tíma 6 vættir 
að vera frjáls maður á íslandi. Heimili átti eg á Þóru- 
stöðum í Bitru, því hver lausamaður varð að eiga heimili. 
Eg vann að algengum útiverkum á sumrum, en að vefn- 
aði á vetrum. Vorið 1875 fór eg í vinnumensku til Þor- 



34 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


steins Jónssonar og Guðrúnar Jónsdóttur, er bjuggu í 
Broddanesi í Strandasýslu o g árið eftir flutti eg' með þeim 
að Skriðunessenni í Strandasýslu, hjá þeim var eg vinnu- 
maður þar til haustið 1877 , 9 . des. Þá varð sá atburður 
að húsbændur mínir druknuðu. Það skeði á sjóferð, að 
kvöldlagi, frá Broddanesi að Skiðunessenni. Á skipinu 
voru húsbændur mínir, Þorsteinn og Guðrún, og Matthías 
Jónsson, er þá bjó einnig á Enni, Bjarni unglingspiltur og 
Anna Bjarnadóttir, vinnukona húsbænda minna. Skipið 
barst upp á sker og hvolfdist. Eg kunni nokkuð til 
sunds og tókst því að koma þeim hjónum báðum á 
kjöl skipsins. En þá kom önnur alda en voðalegri 
og velti um aftur. Eg náði aftur til skipsins. Brimrótið 
var voðalegt og eg sá þá ekkert af fólkinu, nema stúlkuna. 
Henni gat eg bjargað til lands, því þetta var örskamt frá 
landi. M4 svo segja, að þessi alda hafi hrundið mér til 
Vesturheims, því sumarið eftir 1878 flutti eg vestur um 
haf. Eg dvaldi fyrsta sumarið í Ontario, en um haustið 
fluttist eg til Minneota í Minnesota. Um veturinn var 
eg nokkra mánuði í skóla, er Eiríkur Bergmann o. fl. 
stóðu fyrir. Fór kenslan fram í íbúðarhúsi og var kenn- 
arinn Norðmaður. Vorið eftir fór eg í vinnu út á járn- 
braut, var þá öll mín eign 50 doll. í Bandaríkjunum 
dvaldi eg í 4 ár. Fyrst við algenga bændavinnu og síðar 
við verzlunarstörf. Þar nam eg ýmislegt er mér hefirsíð- 
ar að gagni komið; þar hefi eg unað bezt æfi minnar og á 
þar marga góðkunningja er eg þrái að sjá. Til dæmis 
um hvað íslendingar nýkomnir máttu þá búa við, get eg 
þess, að tímann sem eg dvaldi í Ontario, varð eg að vinna 
fyrir 25 cent á dag. Málleysið og þekkingarleysið hazlaði 
mér völl. Eg gat ekki leitað eftir betra, þar var ekki til 
neins að flýja með kvartanir. Eg hlaut að taka hverju 
þvi sem að höndum bar. Nú hafa innflytjendur til vel- 



ALMANAK 1912. 


35 


megandi vina eða ættingfja að flytja all-flestir og'g’eta lifað 
hjá þeim góöu lífi, þar til eitthvað raknar úr fyrir þeitn. 
— Til Winnipeg flutti eg 1882 um sumarið og vann þar 
fyrst við verzlun hjá Helga Jónssyni, ritstjóra ,,Leifs“. 
Síðan hjá enskutn verzlunar.nanni. Árið 1883 giftist eg 
Svövu Björnsdóttur, Kristjánssonar (Skagfjörd), var ætt 
sú úr Skagafirði. Móðir Svövu er Kristrún Sveinungadótt- 
ir. (Hennar er getið í þætti Winnipegbæjar). Árið 1883 
ferðaðist eg vestur að Kyrrahafi og voru með mér í þeirri 
för Haraldur Jóhannesson, Ólafssonar af Húsavík tneð 
skylduliði sínu, Jón Jónsson bróðir Tómasar lögmanns í 
Winnipeg og 1 unglingspiltur ættaður úr Hrútafirði. Hug- 
tnyndin var að leitaeftir nýlendusvæði vestur við hafið. Eg 
fór 200 nrílur norður eftir Vancouver-eyju og um megin- 
landið þar unihverfis, setn nú nefnist Vancouver. Ekki 
leist mér að þar gæti orðið íslenzk nýlenda í nokkru sam- 
hengi. En hafið fanst mér eg þurfa að sjá. Ekki til að 
þreyta fangbrögð við það eins og fyrri, heldur til þess að 
rannsaka hvort ekki væri á ströndinni frjósamur og fagur 
landblettur, fýsilegur til bústaðar fyrir mig og aðra íslend- 
inga er þráðu hafið. Eg dvaldi um tírna í Victoríuborg á 
heimleiðinni, hélt svo þaðan til Washington-héraðsins og 
Montana, því þá var C. P. R. brautin ekki fullgjör vestur. 
Eftir það dvaldi eg í Winnipeg þar til eg flutti hingað og 
er gjör skýrt frá tildrögum þess í þætti Álftavatnsbygðar“. 
Björn Líndal hefir búið í Grunnavatnsbygð síðan hann 
flutti þangað og er einn hinn gildasti bóndi þar, hefirhann 
rausnarbú og verzlun all-stóra. Björn er hár maður vexti 
og karlmannlegur, höfðinglegur og prúður í framgöngu. 
Hann er vel greindur og gætinn, fastur í lund og fylginn 
sér. Hann hefir verið lengi póstafgreiðslumaður, féhirðir 
skólans á Markland milli 10 og 20 ár og starfað ötullega 
að öllu því er hann hefir látið sig skifta í félags- 



36 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


málum. Bðrn þeirra hjóna eru mörg- og efnileg og vel 
til manns komiö. 

Sveinbjörn Sigurðsson frá Húsavík, Sveinbjörns- 
sonar, Flóventssonar, sem lengi bjó að Landamótsseli í 
Köldukinn. Móðir Sveinbjarnar, Pálína Pálsdóttir, Pálsson 
ar gullsmiðs af Reykjahlíðarætt. Kona Sveinbjarnar erSig- 
ríður Eiríksdóttir, Jónssonar, ættuð úr Vallahrepp í Suður- 
Múlasýslu. Börn þeirra eru: Eiríka Sigurbjörg, gift Sig- 
urbirni Kristjánssyni þar í bvgðinni; Sigurður, GuðnýMar- 
grét, Emilía Dalborg. Um Sveinbjörn farast merkum 
manni þar í bygðinni svo orð: ,,Sveinbjörn er einn af allra 
ötulustu bændum hér í bygð, kappsamur og áhugasamur 
í öllum framkvæmdum“. Hann er friðdómari þar í bygð- 
inni. Sigurður faðir hans dvelur hj4 honum ogbefir num- 
ið þar land. 

Guðmundur Einarsson, Guðmundssonar, Sölvason- 
ar, hreppstjóra í Garði í Þistilfirði. Kona hans, en móðir 
Guðmundar var Guðrún Jónsdóttir, Kristjánssonar og Guð- 
rúnar Kristjánsdóttur, þau hjón fluttu frá Krossi í Fellum 
í Norður-Múlasýslu, (þau voru þaðan ættuð) að Garði í 
Þistilfirði. Kona Guðmundar Einarssonar var Kristín 
Benjamínsdóttir, Kjartanssonar frá Grímsstöðum í Þistil- 
firði. Guðmundur hefir alt af dvalið í Gruunavatnsbygð. 
Hann er greindarmaður og fróður um margt. Þegar þetta 
er ritað er Guðm. ný dáinn. 

Páll Pálssson sonur Páls bókbindara í Kverkártungu 
á Langanesströndum. Helga hét móðir Páls. Konahans 
er Sigrún Jónsdóttir Einarssonar var hann bróðir 
Guðmundar Einarsonar er fyr er nefndur. Guðný 
móðir Sigrúnar var dóttir Benjamíns frá Grímsstöðum er 
fyrr er nefndur, þau flutrust vestur með Guðmundi Einars- 
syni, giftust hér vestra og eiga nú lifandi 9 börn. 

Bessi TÓmasson, Jónssonar, Tómassonar frá Her- 



ALMANAK 1912. 


37 


mundarfellsseli í ÞistilfirSi. Helga Bessadóttir hét fyrsta 
kona Tómasar af þremur og var hún móSir Bessa. Kona 
Bessa er Járnbrá Benjamínsdóttir, Kjartansonar frá Gríms- 
stöSum í ÞistilfirSi, er fyrr er nefndur. 

Isleifur GuSjónsson, ísleifssonar. MóSir ísleifs, 
Kristín Bjarnadóttir bónda í Selvík áLanganesi. Kona ís- 
leifser GuSleif Jónsdóttir, Jónatanssonar, Þorkelssonar frá 
Flautafelli í ÞistilfirSi. MóSir hennar Guðrún Sveinunga- 
dóttir, Jónssonar Halldórssonar, er sú ætt úr Kelduhverfi. 
Þau ísleifur og GuSleif fluttu vestur árið 1883 frá Flauta- 
felli í Þistilfirði. Þau eiga 7 börn á lífi. 

Björn Þorsteinsson, bóndafrá HofstöSum, Árnason- 
a.r frá Kalmarstungu, Einarssonar, Þórólfssonar úr H vít- 
ársíSu. MóSir Björns Rannveig Björnsdóttir frá Fitjum í 
BorgarfjarSarsýslu. Kona Björns er ÞorvíSur dóttir Hjálms 
alþingismanns Péturssonar frá NorStunga í Mýrasýslu. 
Björn og Þorvíður fluttu vestur um haf 1887 frá HofstöS- 
um í Hálssveit í BorgarfjarSarsýslu. Dvöldu fyrst í 
Winnipeg og víðar. Settust að í GrnnnavatnsbygS 1891 
og búa þar enn. 

Jakob JÓnsson, sonur Jóns Pálssonar frá BreiSaból- 
staS í Reykholtsdal og SigríSur Þorláksdóttur frá HurSar- 
baki í BorgarfjarSarsýslu. Kona Jakobs Ingibjörg dóttir 
Þorsteins GuSmundssonar frá SámsstöSum í HvítársíSu og 
Ljótunnar systur Hjálms alþm. Péturssonar. Jakob og 
kona hans fluttu til Ameríku 1887. Dvöldu í Winnipeg 
3 ár. Settust aS í Grunnavatnsbygð 1891. Jakob dó 
24. júní 1900. 45 ára gamall. En síðan hefir Jón Jóns- 

son ÞistilfirSingur séð um búið meS ekkju hans. 

Nikulás Snædal Þórarinsson, Jónssonar bónda á 
BreiSuvíkurstekk í ReiðarfirSi. Jón afi Nikúlásar var hálf- 
bróSir Þórarins bónda Jónssonar á GlúmsstöSum í Fljóts- 
dal í NorSur-Múlasýslu. Voru þeir bræSur komnir af hinni 



38 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


alkunnu Víkingavatnsætt í Kelduhverfi. Móðir Nikulásar 
var Jóhanna Nikulásdóttir, Péturssonar bónda í Arnkels- 
gerði í Vallahrepp í SuSur-Múlasýslu, voru þau komin af 
hinni svonefndu Finnstaöaætt. Kona Nikulásar er Krist- 
ín Erlendsdóttir, systir þeirra Ingimundar og Guðjóns 
Erlendssona er búa á Bluff, vestan við Narrows. Niku- 
lás er tvígiftur, en nafn eða ætt fyrri konu hans veit sá ei 
er þetta ritar. Nikulás flutti vestur um haf 1883. Settistaðí 
Breiðuvíkinni í Nýja íslandi og dvaldi þar þangað til vor- 
ið 1887, þá flutti hann sig vestur í Geysisbygðina og var 
einn af 5 fyrstu búendum þar. Vorið 1889 flutti hann sig 
til Winnipeg og var þar eitt ár. Flutti síðan í norðaustur 
hluta Álftavatnsnýlendu, ásamt fleirum og þaðan í Grunna- 
vatnsbygð og nam þar iand og bjó þar, þar til árið 1905, 
þá seldi hann land sitt og fluttist vestur á Bluflf, vestan 
við Narrowe, þar græddist honum vel fé og keypti síðan 
land vestan við Winnipegvatn sunnarlega og býr nú þar 
á eignarjörð sinni, Marshland-pósthús. Nikulás er greind- 
ur maður, ör í lund og gleðimaður og hefir því jafnan orð- 
ið vel til vina. 

Jakob Sigurðsson Crawford, ættaður úr Breiða- 
firði. Faðir hans Sigurður Sakaríasson frá Heydalsá. Kona 
hans heitir Helga. Um ætt hennar veit sá, er þetta ritar, 
ekki neitt. Jakob kom vestursnemma á landnámsárum Is- 
lendinga, árið sem bóluveikin var í Nýja íslandi, dvaldihann 
fyrsta árið hjá 10 hermönnum er héldu vörð um Nýja ís- 
land milli þess og Selkirk; nam hann þar enska tungu. Ár- 
ið 1885 var hann í sjálfboðaliðinu frá Prince Albert, er bæla 
átti niður Indíánauppreisnina. Var hann í bardaganum við 
Duck Lake,ásamt fleiri íslendingum er tóku þátt istríðinu, 
hafði hann þá engan íslending séð í 7 ár og kveðst þá 
hafa orðið feginn mjög að heyra aftur móðurmál sitt. 
Hann hafði á sumrin undanfarið verið á gufubátum er 



ALMANAK 1912. 


39 


gengu eftir Saskatchewan ánni frá Winnipegvatni vestur 
til Edmonton. Til Grunnavatnsbygðar flutti hann meS 
fyrstu landnemunum 1887 og var í þeirra tölu er fyrst 
settust að í Álftavatnsbygö norðaustanvert. En flutti 
síöan aö Grunnavatni, en ekki nam hann þar land og flutt- 
ist þaöan burt aftur 1892 og er nú í Westbourne og hefir 
þar á hendi akstur og fiskisölu. Jakob hefir hver- 
vetna þótt nýtur maöur og drengur góSur. Þegar þetta 
er sent til prentunar (1911), er Jakob fluttur til Athabaska 
Landing í Alberta meS fjölskyldu sína. 

Kristján SigurSsson er fæddur 1835 á Gautsstöðum 
í Höröadal í Dalasýslu. Foreldrar hans voru SigurSur 
Jónsson, hreppstjóri og Hólmfríöur Eiríksdóttir frá Tjald- 
brekku í Mýrasýslu. Kristján ólst upp hjá foreldrum sín- 
um, nema 4 ár sem hann var vinnumaöur hjá Th. E. 
Hjálmarssyni, prófasti, er giftur var Margréti systur hans. 
ÁriS 1865 giftist Kristján, Margréti dóttur merkishjónanna 
Sigurðar Björnssonar og Margrétar Magnúsdóttur í Sel- 
árdal í HörSadal. Þar bjuggu þau í 19 ár og eignuöust 
12 börn, en mistu 6 af þeim á þrem árum. Þau fluttu aö 
Álfsstööum í sömu sveit 1884. Vestur um haf fluttu þau 
1887 meö 6 börn, en mistu 1 á leiðinni. Þau dvöldu í 
Winnipeg 2 ár en fluttu áriö 1889 í þessa umræddu 
byggS ásamt Daníel Backmann tengdasyni sínum, er flutti 
þaöan aftur til Álftavatnsnýlendu (sbr. viöauka viS þátt 
Álftvetninga, Alm. 1911). Þar bygði Kristján sér bjálka- 
kofa er hann flutti í voriS 1890, en hafSi til þess tíma hús- 
næSi meö fjölskyldu sinni hjá Jakob Crawford. — Börn 
þeirra hjóna er lifa eru 5 og öll gift og búa í Álftavatns og 
GrunnavatnsbygS, eru þessi: Magnús, bóndi í Grunna- 
vatnsbygS og póstmeistari aS Otto-pósthúsi; giftur Mar- 
grétiDagbjört, dóttur DaníelsföðurbróSursíns;Sigurbjörn, 
býr er.n viö Grunnavatn, um nafn og ætt konu hans er 



40 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


sagt hér að framan í þætti Sveinbjörns Sigurðssonar; Mar- 
grét, gift Guðmundi Jónassyni, Guðmundssonar frá Bildu- 
hóli á Skógarströnd, námu þau land i Grunnavatnsbygð, 
en nú nýflutt þaðan; Hólmfríður Salóme, gift Daníel Back- 
mann er áður er nefndur; Kristjana Margrét, gift, Jörundi 
Hergeir Daníelssyni, bónda í Grunuavatnsbygð. 

Þorsteinn Jónsson Hörðdal, sonur Jóns hreppstjóra 
í Hlíð í Hörðadal. Flutti í bygðina frá Dakota i Banda- 
ríkjunum. Kona hans heitir Ragnhildur Jónsdóttir, smiðs 
frá Oxl í Snæfellsnessýslu. Er hann nú hættur búskap 
og dvelur hjá Birni syni sínum, er býr í Grunnavatnsbygð 
og er giftur Sigríði dóttur Jónasar bónda Halldórssonar. 

Daníel Sigurðsson, Jónssonar bónda áTjaldbrekkuí 
Mýrasýslu, fæddur árið 1845. Giftist árið 1869 Kristjönu 
Jörundsdóttir, Guðbrandssonar á Hólmlátrum á Skógar- 
strönd. Daníel bjó að Hólmlátrum í 20 ár og 5 ár í Kol- 
viðarnesi, flutti þaðan til Ameríku 1894. Nam land í 
Grunnavatnsbygð þegar er hann kom vestur og flutti 
þangað vorið eftir og hefir búið þar síðan sæmdarbúi. 
Börn þeirra hjóna eru 9 lifandi og búa öll í Grunnavatns- 
bygð, nema ein dóttir er nýflutt er þaðan ogeru: Danelía 
Kristjana, gift Stefáni Daníelssyni, frá Rauðamel, er num- 
ið hefir land og býr í bygðinni; Margrét Dagbjört, gift 
Magnúsi Kristjánssyni, bróðursyni Daníels; Kristín Anna, 
gift Sigurði Eyjólfssyni; Jansína Júlía, gift Guttormi Jóns- 
syni, Guttormsson rr stúdents og alþm. frá Arnheiðarstöð- 
um í Fljótsdal. Móðir Guttorms var Pálína Kortsdóttir. 
Guttormur nam land í Grunnavatnsbygð, en brá aftur búi 
og flutti í Víðir-bygð í Nýja íslandi. Hann er eitt bezta 
skáld Vestur-íslendinga; Salóme gift Jóni Þorsteinssyni 
bónda í Argyle; Jörundur Hergeir, giftur Kristjönu Mar- 
gréti Kristjánsdóttur, bróðurdóttur Daníels; Þórður Krist- 
ján, giftur, Kristjönu Sigríði Kristján idóttur, bróður- 



ALMANAK 1912 . 


41 


dóttur konu Daníels ; sigu röur Hólm, giftur Sigríöi 
Jóhannesdóttur; Hjálmar Freeman, ógiftur, stundar 
búnaöarnám við búnaðarskóla Manitobafylkis. Um 
Daníel Sigurðsson sagði síra Jóhann Sólmundarson svo 
í ferðasögu úr Grunnavatnsbygð; ,,í fornöld heðfi 
Daníel verið talinn sjálfsagður goðorðsmaður vegna frænd 
afla og vinsældar“ og munu margir er manninn þekkja 
telja það sannmæli. 

Jónas Halldórsson, fæddur 14. febr. 1845 að Björk á 
Staðarbygö í Öngulstaðahreppi í Eyjafjarðarsýslu. For- 
eldrar hans voru: Halldór Þorláksson, Halldórssonar frá 
Jódísarstöðum og Guðrún Rósa Jóhannesdóttir, Gunnars- 
sonar, Jónssonar er bjó á Hólum í Eyjafjarðarsýslu. Jón- 
as kvæntist árið 1870 Jóhönnu Jónsdóttir, Halldórssonar 
frá Jódísarstöðum. Árið 1878 fluttu þau til Ameríku og 
settust að í Winnipeg. í sept. 1879 fluttist Jónas, með 
suðurfararstraumnum úr Nýja íslandi og settist að í 
Dakota, nam hann land í Hallsonbygð og bjó þar til 1895 
er þau hjónin fluttu til Grunnavatnsbygðar, nam Jónas þar 
land og hefir búið þar síðan rausnarbúi. Þau hjónin eiga 
7 börn á lífi öll hin mannvænlegustu: Ásgrímur giftur 
Helgu Árnadóttur, Egilssonar; Sigríður, gift Birni Hördal; 
Snæbjörn; Kjartan; Rannveig Svannfríður, Þórhallur; 
Nýbjörg. Jónas er einn af myndarlegustu bændum bygð- 
arinnar. 

Sigurður Hyjólfsson, tengdasonur Daníels Sigurðs- 
sonar er áður er getið. Sigurður er fæddur 25. júlí 1857 
í Kverakoti í Grímsnesi í Árnessýslu. Faðir Sigurðar 
var Eyjólfur Narfason, en móðir Sigurðar hét Álfheiður 
Sigurðardóttir, Einarssonar frá Gölt í sömu sveit. Sig- 
urður fluttist vestur um haf árið 1887 með móður sinni 
og tveim bræðrum. Halldóri járnvörusala í Saltcoats, 
Saskatshewan og Ingvari, er myrtur var fyrir fám árum 



42 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


í Seattle. Siguröur fluttist fyrst til Þingvallanýlendu og 
nam þar land og giftist þar Guörúnu Þórunni Helgadóttur 
eyfirskri að ætt. 1893 flutti Sigurður úr Þingvallanýlendu 
og bjó eitt ár skamt fyrir vestan Yorkton. Árið eftir 
flutti hann til Grunnavatnsbygðar, lagði af stað að vestan 
4. mai og kom 4. júní til Grunnavatnsbygðar og ók íi 
hestum alla leið, en notaði ekki járnbrautir. Vorið 1896 
dó kona hans. En árið 1898 giftist hann aftur, konu 
þeirri er áður er nefnd í þætti Daníels Sigurðssonar. Sig- 
urður er myndarbóndi og talinn efnaðasti maður þar í bygð. 

Jón Guðmundsson, Þormóðssonar í Hjálmholti. 
(Guðm. var bróðir Ólafs föður Sigurðar sýslumanns í Ár- 
nessýslu). Móðir Guðmundar var Margrét Ólafsdóttir 
frá Langhóli í sömu sýslu. En kona Guðmundar og 
móðir Jóns var Anna Jónsdóttir prests í Klausturhólum. 
Foreldrar Jóns Guðmundssonar bjuggu í 30 ár á Ásum 
í Gnúpverjahrepp. Jón flutti til Vesturheims árið 1899 
með konu sinni Sigríði Björnsdóttir, Jónssonar Svein- 
björnssonar í Tungufelli og Katrínar Jónsdóttur Dbr.- 
manns á Kópavatni í Hrunamannahrepp. Jón fluttist 
fyrst til Bandaríkjanna og var þar í 2 ár og fluttist síðan í 
Grunnavatnsbygð og nam þar land og býr þar síðan. 

Vigfús Þórðarson, bónda frá Leirá í Borgarfirði. 
Nafn eða ætt konu Vigfúsar veit ei sá er þetta ritar. 

Benedikt Hjálmsson, alþm. úr Borgarfjarðarsýslu. 

Halldór Jónsson úr Þistilfirði. Kona hans Guðný 
(dáin fyrir nokkru) Halldór hefir nú brugðið búi og dvel- 
nr hjá dóttur sinni, sem er gift Guðm. Stefánssyni er býr 
þar í bygðinni. 

Jón JÓnsson, bróðir nýnefnds Halldórs, nam land í 
bygðinni og bjó í félagi með Halldóri bróðir sínum. 

Guðmundur Sigurðsson, sonur Sigurðar bónda í 
Fögruskógum í Snæfellsnessýslu og Þórunnar Einars- 



ALMANAK 1912. 


43 


dóttur frá Du.ik í Höróadal. Kona Guðmundar er Ingi- 
björg Halldóra Jakobsdóttir, Sveinssonar frá Laxárhoiti í 
Hraunhrepp í Mýrasýslu. Móöir hennar Rannveig Pét- 
ursdóttir frá Hólmakoti í sömu sveit. Guðmundur og 
kona hans fluttu frá íslandi 1901. 

Jón Vestdal Einarsson af Seyöisfiröi. Móöir hans 
Sigurbjörg Þorláksdóttir frá Engilæk, systir Jóh. Þor- 
steinssonar er býr í Álftavatnsbygð. Kona Jóns er dóttir 
Sigurðar bónda á Selbergi í Fjallabrepp í Norður-Múla- 
sýslu. 

Valdimar S. Eiríksson, er sonur Sveins Eiríkssonar 
og Guörúnar Halldórsdóttur, er lengi bjuggu á Reykhól- 
um í Reykhólasveit. Móðir Sveins var dóttir síraFriöriks 
Reykjalíns. (Nafn hennar veit ei sá er þetta ritar). Guð- 
rún móðir Valdimars er náskyld síra Matth. Jochumsyni 
þjóðskáldi. Valdimar flutti með foreldrum sínum vestur 
um haf 1884 og fór til Norður Dakota (Pembina). Flutti 
til Grunnavatnsbygðar 1903. 

Philiphus Johnson, hann ersonurjóns Péturssonar 
og Guðríðar Filipusdóttur frá Véleifsholti í Rangárvalla- 
sýslu. Kona hans Þórdís. Foreldrar hennar: Þorste.nn 
Þorsteinsson og Þóra Oddsdóttir frá Vatnsenda í Borgar- 
fjarðarsýslu. 

Guðbrandur JörundssonGuðbrandssonar frá Hólm- 
látrum á Skógarströnd í Snæfellsnessýslu. Kona Guð- 
brandar, Jóhanna Ásgeirsdóttir, Jónssonar frá Kýrunnar- 
stöðum í Hvammssveit í Dalasýslu. Sonur þeirra Ásgeir 
hefir einnignumið land í Grunnavatnsbygð. 

Guðmundur Jónasson, Guðmundssonar frá Bíldu- 
hóli á Skógarströnd. Giftur dóttur Kr. Sigurðssonar, (sbr. 
þátt um Kr. Sig.). Hann er nú fluttur burt úr bygðinni. 

Daníel Daníelsson, ættaður úr Reykjadal í Þingeyj- 
arsýslu. Kona hans Guðrún Magnúsdóttir, bónda Sig- 



44 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


urðssonar er lengá bjó í Vallahreppi í Suður-Múlasýslu, 
Daníel nam land í Grunnavatnsbygð og bjó þar nokkur ár. 
Flutti síðan til Oak Point og vann um hríð við verzlun 
hjá Jóh. kaupmanni Halldórssyni. Flutti síðan aftur 
á land sitt og byrjaði þar verzlun dálitla. Brá aftur búi 
og flutti til Winnipeg og starfar þar að sölu á saumavélum. 

Jón Eiríksson, bróðurson Daníels Sigurðssonar, er 
áður er frásagt. En móðir Jóns var Guðrún Sigurðar- 
dóttir, Þorbjörnssonar frá Tröðum í Hraunhreppi í Mýra- 
sýslu Kona Jóns er Elín Þorsteinsdóttir, Þorsteinssonar 
frá Austvaðsholti í Landamannahrepp. En móðir hennar 
var Guðrún Teitsdóttir frá Snjailsteinshöfða í samahrepp, 
bjuggu þau allan sinn búskap á Skarði í Landamanna- 
hrepp. 

Finnbogfi Þorgilsson, sonur Þorgils Árnasonar, er 
eitt sinn bjó í Grunnavatnsbygð. Kona Fitinhoga er 
Málfríður dóttir Jóns Hannessonar (eftir fyrri konu) er 
býr í Grunnavatnsbygð. 

SigurbjörnGuðmundsson, sonurGuðmundar bónda 
Tómassonar og Sigríðar Bjarnadóttur er lengi bjuggu á 
Vigholtsstöðum í Laxárdalshrepp. Fyrri kona Sigurbjörns 
var Guðrún Jóhannesdóttir, ættuð úr sömu sveit. En 
seinni kona Sigurbjörns er Gróa Magnúsdóttir, Einars- 
sonar frá Urriðárfossi, en móðir Gróu var Ragnhildur 
Magnúsdóttir, Símonarsonar frá Laugardælum. 

Guðmundur Torfason flutti vestur um haf árið 1900. 
Hann er sotutr Torfa bónda Tímóteussonar og konu hans 
Guðríðar Guttormsdóttur, er bjuggu á Skarðshömrum og 
síðar á Glitsstöðum í Norðurárdal. Kona Guðmundar er 
Guðrún Þorsteinsdóttir frá Hæli í Flókadal í Borgarfjarð- 
arsýslu. Þorsteinn faðir hennar var sonur Guðmundar 
bónda frá Sámsstöðum í Hvítársíðu. Kona Þorsteins var 
Ljótunn Pétursdóttir systir Hjálms alþm. í Norðtungu. 



ALMANAK 1912. 


4 S 


Friðrik Ágúst Kristmannsson, sonur Kristmanns 
Jónssonar og Jórunnar Jónsdóttur, er bjug'gu um 20 ár að 
Litla-Vatnshorni í Haukadal í Dalasýslu. Kona Friðriks 
er Elín Guðrún, dóttir Jónasar Jónssonar og Steinunnar 
Jónsdóttir frá Fremri-Vífilsdal í Hörðadal í Dalasýslu. 
Þau bjónin fluttu vestur um haf árið 1901, frá Ólafsvík í 
Snæfellnessýslu. 

Sigfús Árnason frá Krossavík í Þistilfirði. Kona 
hans Karóiína Kristjánsdóttir frá Bægisstöðum í Þistilfirði. 

Torfi Jónsson bónda Torfasonar á Ásgrímsstöðum í 
Hjaltastaðahrepp í Norður-Múlasýslu. Fluttur vestur í 
Foam Lake bygð. 

Guðjón Rafnkelsson, Skaftfellingur. 

Björn Jónsson bónda Þórarinssonar frá Víðustöðum í 
Hjaltastaðaþinghá í Norður-Múlasýslu. Kona hans Stef- 
anía ættuð úr Borgarfirði í sömu sýslu. 

Stefán Björnssonfrá Svalbarði áSvalbarðsströnd við 
Eyjafjörð, er hann bróðir konu A. M. Freemans, og er 
ætt sú áður talin, (sbr. þátt um A. Freeman). Kona 
Stefáns er Guðbjörg Sigurðardóttir, Sigurðssonar frá 
Kornhúsum í Hvolhrepp í Rangárvallasýslu. Kona Sig- 
urðar og móðir Guðbjargar hét Katrín Jónsdóttir. Þau 
Stefán og Guðbjörg komu vestur um haf 1892, þá bláfá- 
tæk. Þau eiga 10 börn á lífi, er þau hafa alið upp hjálp- 
arlaust og komin í góð efni. Hef eg heyrt ýmsa sveit- 
unga þeirra telja þau fyrirmyndarhjón að dugnaði og 
ráðdeild. 

Jón Hannesson, fyrrum aukapóstur áíslandi, býr 
vestanvert við Grunnavatn. Einn af myndarbændum 
bygðarinnar. Er efnaður vel og hefir bygt reisulegt hús. 
Jón er tvígiftur. Síðari kona hans, mig minnir hún heiti 
Guðrún, er frá Reykjavík. Fyrir einhver óhöpp, hafa æfi- 



46 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


atriði Jóns ekki borist mér í hendur og' haföi eg- þó gjört 
ráðstöfun til að fá þau. 

Vestan við Grunnavatnsbygð en sunnan við bygð ís- 
lendinga í Álftavatnsbygð, býr Benekdit Rafnkelsson, 
Skaftfellingur. Hann er einn af efnuðustu bændum þar 
um slóðir og á að sögn eitt hið myndarlegasta heimili í 
bygðinni. Hann er gripakaupmaður og leggur sjálfur 
all-mikla stund á griparækt og fer það hvorttveggja vel 
ár hendi. 

Hér eru þá taldir ali-fiestir hinna eldri landnáms- 
manna Grunnavatnsbygðar, þó ýmsra sé ef til vill ógetið, 
vegna ókunnugleika þess er þetta ritar. 

Árið 1902 byrjaði aftur innflutningur í Grunnavatns- 
bygð frá Nýja íslandi. Árin 1900—1902 var flóð svo 
mikið í Winnipegvatni, að lönd og hús bænda eyðilögð- 
ust. Olli flóðið allra mestu skemdum í Mikley og öðrum 
eyjum þar umhverfis og í svonefndri ísafoldarbyggð, er 
liggur á vesturströnd Winnipegvatns fyrir norðan íslend- 
ingafljót. Fengu ýmsir þeirra er löndin eyðulögðust hjá, 
skifti hjá stjórninni, á hinum yfirfiotnu löndum og löndum 
í Grunnavatnsbygð. En sumir tóku sér heimilisréttar- 
lönd á ný og létu hús og mannvirki er þeir höfðu gjört, 
fyrir minna en hálfvirði. Merkastir þessara innflytjenda 
voru þeir læknarnir Jóhann Straumfjörð og Pétur Bjarna- 
son. 

Jóhann Straumfjörd er fæddur að Ármótum í Snæ- 
fellsnessýslu árið 1840. Foreldrar hans voru Elías Sig- 
urðsson og Halldóra Björnsdóttir er lengi bjuggu í Strai.m- 
fjarðartungu í Miklaholtshrepp. Jóhann dvaldi hjáforeldr- 
um sínum, þar til árið 1868, er hann giftist núlifandi konu 
sinni Kristbjörgu Jónsdóttur. Reisti hann bú í Hrísdal 
og bjó þar í 6 ár. Árið 1874 bygði hann jörðina Þórði 
Þórðarsyni (alþingismanns), með því skilyrði að kona Jó- 



ALMANAK 1912. 


47 


hans og börn heföi þar aðsetur og landsnytjar fyrir skepn- 
ur þær er þau þyrftu sér til framfærslu. Þá var mikið 
rætt um Ameríkuferðir, og fýsti Jóhann að freista ham- 
ingjunnar í þessu nýja undralandi. En af því fregnir 
vestan um haf voru mjög sundurleitar, þótti honum viss- 
ara að fara fyrst einn síns liðs og kynna sér hvernig hög- 
um væri háttað vestur þar. Hann lagði því af stað frá 
Sauðárkrók 10. sept. 1874, ásamt mörgum öðrum. Að 
ráði G. Lambertsens útflutnings-erindreka voru farbréf 
keypt til Ontario í Canada. Kostaði farið 65 ríkisdali, 
en þar af borgaði stjórnin 9 dali. Hinn 23. sept. 
kom hópur þessi til Quebeck, þar mætt Sigryggur 
Jónasson þeim, sem innflutningaumboðsmaður Ontario 
stjórnar. Að hans ráði var það gjört aö allir þeir 
í hóp þessum er land vildu nema fluttu til Ontario, til 
smábæjar er Kinmount heitir. En við nánari skoðun virt- 
ist þeim land þar ekki æskilegt til frambúðar og er skýrt 
frá því í áðurrituðum landnámsþáttum, hvernig þeim inn- 
flytjandahóp farnaðist í framtíðinni. Jóhann Straumfjörd 
flutti þaðan eftir 6 vikna dvöl til Halifax í. Nava Scotia. 
Leist honum betur á landkosti þar. Dvaldí hann þar um 
veturinn. En 4. maí 1875 lagði hann af stað heim til 
íslands, til að sækja fjölskyldu sína. Kom hann heim til 
íslands 9. júní og dvaldi árlangt heima. 22. júní 1876 
lagði hann af stað vestur um haf með konu sínaog 3 börn 
og kom til Quebeck 22. júlí. Ætluðu margir er í þeim 
hóp voru að leita til Nova Scotia. En þá kom vísbend- 
ing frá stjórninni um að breyting væri á orðin um styrk 
þann er stjórnin hefði veitt innflytjundum. Varð það því 
að ráði hinna beztu manna er í hópnum voru, að haldið 
skyldi vestur til Manitoba, því um þær mundir voru skoð- 
anir manna í Canada óðum að skýrast um það hver ógna 
auður væri falinn í Norðvestur hluta Canada, ef mannafli 



48 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


væri nógur til íið framleiða liann. Þessi umræddi íslend- 
inga liópur kom til Wlnnipeg 8. ágúst 1876. Og flutti 
.allur fjöldi þeirra er í hópnum voru á flatbotnuðum bátum 
þegar í stað otan til Nýja íslands og' lentu þar er nú er 
Gimlibær, er frá því ferðalagi skýrt í landnánissögu Nýja 
íslands. Ymsir úr hópnum fóru norður í Mikley þar á 
meðal var Jóh. Straumfjörd. Settist hann að með fjöl- 
skyldu sína á suðaustur hluta eyjarinnar og 3 fjölskyldur 
aðrar. Byggðu þeir sér hús úr,,loggum‘ 1 og þöktu þau með 
barkarþaki og nefndu bústað sinn Barkarstaði. Maran 
erfiðleika áttu þeir við að stríða og flest þægindi skorti 
þá, því þennan vetur var bóluveikin í Nýja íslandi oghér- 
aðið því sóttkvíað, eins og skýrt er frá í Nýja íslands 
þætti. Næsta vor fluttist Jóhann norður á eyjuna og 
reisti vandað hús við höfnina (Gold Harbour) við víkur- 
botninn. Sögunarmylna var á eyjunni svo fá mátti 
keyptan borðvið til húsagerðar. Á þriðja vetri þar frá 
brann hús Jóhanns í ofsaveðri og grimdarhörku að nætur 
lagi. Bjargað gat hann fjölskyldu sinni og mestu af inn- 
anhúsmunum. En samt var þetta mjög tilfinnanlegur 
skaði fyrir hann, í viðbót við aðra frumbyggja örðugleika 
er við var að stríða. Heyja hafði Jóh. afiað sér vestur í 
Goose Island, því heyland var af skornum skamti í Mikl- 
ey og erfittt að ryðja skóginn, þótti Jóh. því ráð að færa 
bygð sína þangað er heyjanna var aflað. Keypti hann því 
húsavið og bygði sér fleka til flutnings milli eyjanna. 
Hafði fjögur stórtré undir og tvöfaldan borðvið ofan á. 
Var flekinn 3 feta hár og þiljað í kring með borðum. Á 
þenna fleka bar hann alla búslóð sína og auk þess hafði 
hann á flekanum 6 nautgripi og lagði síðan á fiekanum af 
stað með konu og börn, róandi og stjakandi umhverfis 
eyjuna og alla leið að Fagratúni, sem kallað er á vestan 
verðri eyjunni. Var það nálægt því 4 mílnaferð og gekk 



ALMANAK 1912. 


49 


ferðin all-vel. Næsta dag- lagði hann af stað á flekanum 
frá Fagratúni. Skildi hann þar eftir fjölskyldu sína, en 
fékk í för með sér Einar Guðmundsson er þár bjó. Stefndu 
þeir til eyjarinnar, er Jóhann nefndi þá Engey. Þeirhöfðu 
kjölbyttu og flatbotnaðan bát með sér. Ferðin gekk all- 
vel fram á mitt sundið, en þá tók að hvessa og öldugang- 
ur varð mikill. Öldurnar skullu á flekann all-hart og lið- 
uðu fr'i borðin með útsoginu á veðurborða. Þótti þá 
Einari útlitið ærið ískyggilegt og vildi leita að landi. En 
Jóhann lét sér hvergi bregða og sagði þeir skyldu hafa 
endaskifti á flekanum og beita heilu hliðinni íveðrið. Þetta 
ráð dugði og náðu þeir slysalaust til eyjarinnar. Eyja 
þessi var aðeins 106 ekrur að stærð, mestmegnis skógi 
vaxin, aðeins smá grasblettii á milli, þar sem fékst tveggja 
eða þriggja gripa fóður, þegar vatnið stóð lægst. Hér 
byrjaði Jóhann fyrst búskap og með góðum árangri. Vat 
það vorið 1880, að hann flutti þangað með konu og 5 börn 
hið elsta á 12 ári og efnin fremur lítil. Hann bygði þar 
reisulegt hús. Vann með stakri elju og dugnaði, að því 
að ryðja skóginn og rækta landið, bæði til heyskapar og 
kornyrkju. Jafnframt stundaði hann fiskiveiðar til heim- 
ilisþarfa og síðar einnig til verzlunar. Hann aflaði sér 
allra nauðsynlegra áhalda til akuryrkju og kom honum 
það oft í góðar þarfir að hann var smiður góður 
bæði á tré og járn og gat því margan blutinn smíðað er 
aðrir þurftu að kaupa (á gullsmíði hafði hann líka lagt 
stund). Efni hans og vellíðan fór vaxandi Srfráári, enda 
átti hann konu samhenta sér að dugnaði og atorku. Sann- 
íslenzk gestrisni hafði numið sér þarna land með Jóhanni 
og munu margir ferðamenn minnast ánægjustundanna á 
heimili þeirra hjóna. Hann breytti þessum litla skógar- 
hólma í akra og engi. Hann var sveitarnefndarmaður 
Milkeyinga um allmörg ár og tók mikinn þátt í öllu fé- 



50 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


lagfslífi þeirra og framkvæmdum. Hann þótti atkvæða 
mikill og fylgdi fast o g hlíföarlaust, því er honum þótti 
rétt vera, við hverja sem var að etja. Oft átti hann viö 
stríða erfiöleika er flóð úr vatninu ollu. Og árin 1900— 
’02 flæddi að lokum svo yfir eyjuna að sáðlönd öll eyði- 
lögðust. Sá hann þá að þar var ekki lífvænlegt lengur 
og flutti því með konu sinni og dóttur og fósturdóttur 
vestur til Grunnavatnsbygðar eftir 22. ára dvöl á eyjunni 
er hann hafði gjört aö svo fögru býli og sem hafði meö 
öllum umbótum verið virt á 4—5000 dollara. Nú tók 
stjórnin hana ,,fyrirnáö“ í skiftum við óyrkt land í Grunna- 
vatnsbygð. Meðan Jóhann var í Engey stundaði hann 
smáskamtalækningar, með góðum árangri. Las hann 
alt af lækningarbækur, hvenær sem hann fekk tóm 
til og oft hepnast mjög vel. Hann hefir enn á 
ný bygt sér vandað hús og er höfðingi heim að 
sækja, bæði í sjón og raun. Jóhann er vel greindurmað- 
og fróöur um margt. Væri það eflaust hagur fyrir þá er 
síöar meir semja landnámssögu Vestur-íslendinga, ef þeir 
ættu greinilega frásögn frá hans hendi um ýmislegt er á 
daga íslendinga dreif hér fyrstu árin, einkum frá Nova 
Scotia búskapnum. Um það má eflaust segja eins og 
skáldiS kvað: ,,Margt sem heimurinn hafði gleymt, í 
hugarborg lá öldungs geymt“. En nú er honum farin að 
förlast sýn, og handastyrkurinn að bila, svo hann mun ei 
fær til ritstarfa. Börn Jóhanns og Kristbjargar eru þessi: 
Jón Elías, giftur Ingiríði Jónsdóttur býr á næsta landi við 
föður sinn; Jóhann, giftur Björgu Kristjánsdóttir, býr 
vestur viö haf í Blaine Wash; Kristján giftur Karítas 
Björnsdóttur, býr einnig vestur við Kyrrahaf; Ragnheiður, 
gift Ágúst Magnússyni, þau búa nú heima hjá Jóhanni; 
Ástríður, ógift er hjá foreldrum sínum. » 

Pétur Bjarnason er fæddur 21. nóv. 1857 áKoIbeins- 



ALMANAK 1912. 


51 


stöönm í Miðnesi í Rormshvalsneshrepp í Gullbringusýslu. 
Faðir hans var Bjarni Bjarnason, Jónssonar óðalsbóndi á 
Löndum í Miðnesi. Móðir Péturs en seinni kona Bjarna, 
var Helga Þórðardóttir Þórarinssonar trá Glaumbæ 
á Miðnesi. Pétur var aðeins 4 ára þegar hann misti 
föður sinn. Fór hann þá að Gerðum, með föðurarf 
sinn, er verja skyldi til uppeldis honum. En er hann 
var 8 ára var arfurinn þrotinn og varð hann þá að sæta 
þeim kjörum er úr mörgum hafa kjarkinn dregið, að alast 
upp í ýmsum stöðum á kostnaö sveitarinnar, þar til hann 
var 13 ára. Eftir það vann hann fyrir sér, sem matvinn- 
ungur, þar til hann var 16 ára. Þá fluttist hann að Hamri 
í Þverárdal í Mýrasýslu og varð þar vinnumaður. Ári 
síðar flutti hann með húsbændum sínum að Harrastöðum 
í Dalasýslu, þar var hann 2 <>r. En árið 1876 flutti hann 
vestur um haf og settist að í Mikley í Nýja íslandi. Árið 
eftir giftist hann Jóhönnu Hafliðadóttur, Sigurðssonar. 
Móðir hennar var Guðrún Halldórsdóttir, Þorvaldssonar, 
frá Þverholtum á Mýrum. Árið 1883 misti Pétur konu 
sína, en giftist aftur 1885 Hólmfríði Jósefsdóttur, Jónsson- 
ar, er lengi bjó að Hrísum í Helgafellssveit. MóðirHólm- 
fríðar var Arndís Guðmundsdóttir, ættuð úr Snæfellsnes- 
sýslu. Pétur bjó 15 ár í Mikley, þá flutti hann í ísa- 
toldar-bygð, þar dvaldi hann í 10 ár, en vegna flóðs úr 
vatninu flutti hann þaðan til Grunnavatnsbygðar og hefir 
búið þar síðan. Eftir fyrra hjónabandið á Pétur eina 
dóttur er Auðbjörg heitir, gift Stefáni Sigurðssyni bónda 
í Argyle-bygð. Með seinni konu sinni á Pétur 3 börn 
Kristján Pétur, Bjarna og Jónínu, er öll dvelja hjá for- 
eldrum sínum. Hefir Kristján numið land þar nærri. 
Pétur Bjarnason er vel greindur maður, framgjarn og 
fastlyndur og hefir átt mikinn þátt í forstöðu allra fram- 
faramála í bygðum þeim er hann hefir búið í. Sanxa ár 



52 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


og hann kom til Mikleyjar var hann kosinn í bygðarnefnd 
og var skrifari nefndarinnar í 2 Sr. Þá var hann kosinn 
bygðarstjóri. Hann var einn fremsti forgangsmaður þess 
að myndaðir voru tveir skólar í Mikley, var hann skrif- 
ari og féhirðir skólans á vesturhluta eyjunnar og stund- 
um beggja. Þegar hann kom í ísafoldar-bygð þá gekst 
hann fyrir því að fá þar pósthús og koma upp skóla og 
var þar skrifari skólanefndar og póstafgreiðslumaður, 
meðan hann var þar. í 6 ár var hann kosinn meðráðandi 
í sveitarstjórn fyrir Fljótsbygð. Féll að eins einu sinni 
við kosningu og átti þá að þá að keppa við Gunnstein 
sál. Eyjólfsson, einn allra mikilhæfasta mann kjördæmis- 
ins. En Pétur vann aftur sætið við næstu kosningar. í 
Grunnavatnsbygð hefir Pétur verið mikið riðinn við for- 
göngu ýmsra framfaramál'a, t. d. stofnun búnaðarfélags 
— stofnun Unitarasafnaðar o. fl. -— Hann hefir lagt stund 
á smáskammta lækningar og er álitinn mjög góður lækn- 
ir af þeim er bezt þekkja hann. Pétur er vel máli farinn 
og fylgir fast málum þeim er hann berst fyrir. Að vera 
alinn upp á hraknitigi heima á íslandi og brjótast áfram 
og ná því takmarki að vera talinn einn með mikilhæfustu 
mönnum hvar í sveit sem er meðal Vestur-íslendinga, 
það gjörir enginn nema sá er hefir hlotið meira en meðal 
skamt af andlegu atgjörvi og þreki. Það hefir Pétur 
Bjarnason gjört. 

JÓn JÓnsson Halldórssonar, Pálssonar (Páll bjó um 
60 ár á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungum í Mýrasýslu, 
Halldór sonur hans var orðlagður fyrir sjálfsmentun og 
bókaskriftir). Faðir Jóns bjó mest allan búskap sinn að 
Svarfhóli í Stafholtstungum. Kona hans var Helga Jóns- 
dóttir, Oddssonar. af Mýrum í Mýrasýslu, var hún ljós- 
móðir um fjölda ára. Kona Jóns er Sigríður Jónsdóttir, 
Jónssonar, Þórðarsonar úr Ólafsvík. . En móðir hennar 



ALMANAK 1912. 


53 


var Þorhjörg' Ólafsdóttir, Ólafssonar úr Snæfellsnessýslu. 
Þau Jón og Sigríður bjuggu 6 ár á Hofstöðum í Stafholts- 
tungu og eitt ár á Uppsölum í NorSurárdal og fluttu það- 
an vestur um haf árið 1878. Nam Jón land við höfnina í 
Mikley í Winnipegvatni og bjó þar í 24 ár, bygði hann 
bryggju við höfnina og hélt henni við, þar til stjórn- 
in bygði þar bryggju. Hann hafði þar eldiviðarsölu um 
mörg ár og stofnaði þar verzlun í félagi við son sinn, Jón 
H. Johnson. Árið 1905 seldi hann land sitt og flutti til 
Grunnavatnsbygðar og nam þar land í annað sinn og býr 
þar enn og er talinn auðugur maður. 

JÓn H. Johnson, sonur Jóns er um er ritað hérnæst 
á undan kom til Ameríku 5 ára gamall, með föður sínum 
og dvaldi með honum í Mikley. Þar bygði hann íshús 1 
félagi við föður sinn og þá feðgana Stefán Jónsson og 
Kjartan son hans. Gufubát bygði hann einnig í félagi 
við áðurnefnda feðga og stofnaði verzlun með föður sínum 
eins og áður er frásagt. Það var árið 1893 að hann bygði 
gufubátinn og hafði aðeins einn gufubátur á Winnipeg- 
vatni verðið íslenzk eign áður. Hann hélt bátnum út í 
3 ár, þá keypti hann matsöluhús í Selkirk og flutti þang- 
að 1895 og var við það í 7 ár. Verzlun hafði hann líka í 
Selkirk. Hann flutti til Grunnavatnsbygðar árið 1902 og 
nam þar land og býr þar enn. Fiskiverzlun byrjaði hann 
í Mikley 1892 og hefir rekið hana altaf síðan meðgóðum 
árangri og er nú talinn auðugur maður. Fiskiverzlun 
sína hefir hann á Oak Point síðan hann flutti vestur. Síð- 
astliðinn vetur 1910 — 11 keypti hann 40 vagnhlöss(caríoad) 
af fiski við Manitobavat n, í samkeppni við marga góða dug- 
andismenn og sýnirþaðaðhann hcfir áunniðsér hylli margra 
viðskiftamanna. Jón er giftur Björgu Jónsdóttn bónda 
Jónssonar er lengi bjó á Skallhóli í Miðdölum í Dalasýslu. 
En móðir hennar var Þorbjörg Guðmundsdóttir, frá Rif- 



54 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


gfiröingum í Snæfellsnessýslu. Þau fluttu til Ameríku 
1885 og- bjuggu fyrst í Mikley og síðar í Selkirk. Fluttu 
til Grunnavatnsbygöur meö dótlur sinni og tengdasyni. 

Andrés Skagfeld Jónsson, Jónssonar, Aiasonar, 
Sigutðssonar, er bjó á Hömrum í Holtum eystra. Faðir 
Andrésar bjó lengst af á Litla-Vatnsskai Ci i Laxárdal í 
Húnavatnssýslu og var kona hans og móöir Andrésar 
Guðrúu Jónsdóttir, Jónssonar hreppstjóra á Bessastöðum 
í Skagafiröi. Andrés giftist árið 1878 Kristínu Ingveldi 
Jónsdóttur, Kaprasíussonar frá Höföaslrönd í Skagafjaið- 
arsýslu. Andrés bjó 3 ár á Hryggjum í Skagafirði. Fór 
til Ameríku á>ið 1883, misti konu sína árið eftir, giftist 
aftur árið 1887 ekkjunni Steinunni Þórarinsdóttir frá Litla- 
Breiðavíkurstekk í Reyðarfirði. Móðir Steinunnar var Jó- 
hanna Nikulásdóttir er l jó á ArnkelsgerÖi í Val'ahrepp í 
Suðnr-Múlasýslu. En fyrri maður Steinunnar var Sigur- 
björn Eyjólfsson, Snjólfssonar líka úr Vallahrepp. Andrés 
nam laud i Geysis-bygð í Nýja íslandi 1885 og nefndi bæ 
sinn Sólheima. Flutti þaðan árið 1900 til Selkirk og var 
þar í félagi eitt ár um verzlun ' ig Jón H. Johnson, sem áð- 
ur er umgetið. Flutti þaðan til Gimli og var þar formaður 
við bryggjubygging hjá Jóni J. Vopna. Hafði Jón tekið 
kontrakt á bryggju byggingunni hjá sambandsstjóminni. 
Til Grunnavatnsbygðar flutti Andrés 1902 og nam þar 
land í annað sinn og být þar enn. Andrés er greindur 
maður og vtl að sér gjör. 

Björn Sigurðsson, Björnssonar úr Fljótsdalshéraðií 
Norður-Múlasýslu. Kona Sigurðar, en móðir Björns var 
Guðfinna Oddsdóttir úr Reyðarfirði. Kona Björns er 
Jóhanna Antoníusardóttir, Eiríkssonar frá Hærukollsnesi 
á Berufjarðarströnd í Suður-Múlasýslu. Var hún ekkja 
er hún giftist Birni og fyrri maður hennar Þorsteinn Eiríks- 
son er bjó á Ásunnarstöðum í Breiðdal í Sufur-Múla- 



ALMANAK 1912. 


55 


sýslu. Móðir Jóhönnu var Ingveidur Jóhannesdóttur 
skálds Árnasonar ,,Eyjafjarðarskálds“. Þau Björn og 
Ing-veldur bjugfgu í Fljótsbygö í Nýja íslatidi í 11 ár, 
fiuttu síðan til Grunnavatnsbygðar árið 1902 og natn 
Björn þar land og býr þar enn. Hann hafði verzlun fyrstu 
2 árin þar, en hætti við hana. 

VlgfÚS Jósefsson, Jónssonar, er bjó að Hrísum 
t Helgavatnssveit í Snæfellsnessýslu. Móðir Viglúsar 
var Arndís Guðmundsdóttir frá Ölkeldu í Stafarsveit í 
Snæfellsnessýslu. Kona Vigfúsar var Guðrún Jóhannes- 
dóttir frá Sve'.gsá í Helgafellssveit. Vigfús og Guðrún 
bjuggu á Bergsstaðakoti í Staðarsveit og fluttu þaðan 
vestur um haf árið 1887. Vigfús nam land í Mikley en 
afsalaði sér því aftur vegna vatnsflóðs. Keypti svo land í 
ísafoldat-bygð. En flutti þaðan aftur vegna vatnsflóðs 
1903 og nam land í Grunnavatnsbygð. Sonur hans 
Steindór hefir einnig numið þar land og stundar nú bú- 
fræðisnám við búnaðarskóla Manitobafylkis. 

Gestur Sigurðsson.hreppstjóra áKárastöðumíBorg- 
arhrepp í Mýrasýslu, Sigurðssonar, hreppstjóra, Jónsson- 
ar frá Tjaldabrekku í sömu sýslu. Móðir Gests var Signý 
Bergsdóttir, Teitssonar frá Hamrendum í Miðdölum í 
Dalasýslu. Kona Gests er Valgerður Jónsdóttir Ög- 
mundssonttr. Móðir hennar kona Jóns, var Sigríður Þor- 
björnsdóttir, bjuggu þau á Spóamýri í Þverárhlíð. Tveir 
synir Gests, Gestur Valdimar og Runólfur Lúðvík, hafa 
einnig numið land í bygðinni, en eru hjáforeldrum sínum. 

Pétur Pétursson kom til Ameríku vorið 1901 og var 
eitt ár í Mikley en flutti síðan til Grunnavatnsbygðar. 
Foreldrar Pélurs voru Pétur Þórðarson og Sigiíður Jóns- 
dóttir, er lengi bjuggu á Smiðjuhóli í Álptavatnshrepp. 
Kona Péturs er Jóhanna Ingibjörg Þórðardóttir, en móðir 
hennar var Bergþóra Bergþórsdóttir. — Þau Pétur og 



56 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Jóhanna bjug'g'u á Lang-Arfossi í Borgarfjarðarsýshi og var 
Pétur mörg ár hreppsnefndaroddviti í Álftaneshrepp. 

Einar Þorkelsson (Johnson), Jóhannssonar bónda á 
Þorsteinsstöðum í Svarfaðardal. Fluttist til Ameríku 
með fósturforeldrum sínum Stefáni Jónssyni oglngibjörgu 
fööursystur sinni. Kona Einars er Oddfríöur ÞuríðuV 
Þóröardóttir, systir Jóhönnu konu Péturs Péturssonar, er 
um er ritað hér næst á undan. 

Bergþór Þórðarson, Guðmundssonar, Torfasonar 
og Bergþóru Bergþórsdóitur er bjuggu á Ánabrekku í 
Borgarhrepp í Mýrasýslu allan sinn búskap. Er Bergþór 
bróðir þeirra systranna Oddfríðar og Jónönnu er um er 
ritað hér á undan. Eru þau systkin öll vel greind, og fé- 
lagslynd og vilja styðja menning og framför bygðar sinnar. 
Bergþór er giftur Kristjönu Sigurðardóttir, systur þeirra 
Jóhannesar og Ste’fáns kaupmanna í Nýja íslandi, var 
faðir þeirra Sigurður Erlendsson, er síðast bjó að Klömbr- 
um í Þingeyjarsýslu og flutti þaðan vestur um hafogsett- 
ist að í Mikley. Bergþór nam Iand í Grunnavatnsbygð, 
og bjó þar 6 ár, seldi síðan latid sitt og flutti til Nýja ís- 
lands aftur og settist að á Gimli og er þar kjötsölumaður. 

Sigurður Sigurðsson, Hinrikssonar, er síðast bjó að 
Miðhúsum á Akranesi. Kona Sigurðar var Bergþóra 
Bergþórsdóttir, sú er áður er nefnd, móðir þeirra Berg- 
þórs og systra hans. Var hún ekkja er hún giftist Sig- 
urði. Þau bjuggu á Ánabrekku í Borgarhrepp ogfluttust 
þaðan vestur um haf árið 1887 og settust að í Mikley. 
Árið 1903 fluttu þau til Grunnavatnsbygðar og nam hann 
þar land. Það ár andaðist kona Sigurðar, brá hann þá 
búi og lét það í hendur barna sinna: Ingimundar, Gróu 
og Ragnheiðar. Sonur hans Ingimundur hefir einnig 
numið þar land. 

Þórður Sigurðsson, sonur nýnefnds Sigurðar, nam 



ALMANAK 1912. 


57 


einnig' land þar. Kona hans er Sigurbjörg Sigurjónsdótt- 
ir ættuö af Vesturlandi,. 

Sigfús Sigurðsson hSlfbróöir þeirra Jóhannesar og 
Stefáns kaupmanna í Nýja-íslandi (sbr. þátt Bergþórs 
Þóröarsonar). Kona Sigfúsar er Sigurlaug Jónsdóttir, 
Kristjánssonar, Freemans. En móðir hennar var Kristín 
Jónsdóttir, komin af hinni nafnkunnu Laxárdalsætt í Þist- 
ilfirði í Norður-Þingeyjarsýslu. Sigfús fiuttist frá Mikley 
til Grunnavatnsbygðar, og nam þar land. 

Jóhann B. Johnson bróðir konu Jóns H. Johnsons, 
fluttist frá Nýja íslandi til Grunnavatnsbygðar og nam 
þar land. Hann hefir nú brugðið búi og dvelur hjá áður- 
nefndum mági sínum og hefir oft á hendi umsjón á fiski- 
veiðum fyrir hann. Húseign sína seldi hann Jóni J. Jón- 
assyni er numið hefir næsta land við hann. Jón Jónasson 
faðir Jóns var albróðir Gísla föður Þorsteins skálds og 
ritstjóra í Reykjavík. Kona Jóns heitir Ágústa ættuð 
úr Eskifirði í Suður-Múlasýslu. 

Eiríkur Rafnkelsson Skaftfellingur flutti einnig 
vestur þangað frá Nýja íslandi. Býr hann á takmöikum 
Álftavatns- og Grunuavatnsbygða. Synir hans 3, Rafn- 
kell og Jónar tveir, hafa einnig numið þar land. 

Vigfús J. Guttormsson, bróéir G. J. Guttormsson- 
ar skálds, sem áður er nefndur (sbr. þátt Daníels Sigurðs- 
sonar). Hefir nú brugðið búi. Stundaði nám á verzlun- 
arskóla einn vetur og er nú póstafgreiðslumaður á Oak 
Point. Hann er skáld gott, en lætur lítið á því bera. 
Fer hann í þeim efnum að dæmi margra góðra hagyi ðinga 
heima á íslandi. 

Ingimundur Guðmundsson bónda Guðmundssonar 
frá Tindum á Skarðströnd í Dalasýslu. Móðir Ingimund- 
ar, en kona Guðmundar var Karítas Gunnarsdóttir frá 
Heiðnabergi í sömu sýslu. Kona Ingimundar er Sólborg 



58 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Guðmundsdóttir ættuC úr Dalasýslu. Ingimundur var 
mörg ár í Stykkishólmi og stundaði jArnsmíði þar. Flutti 
vestur um haf árið 1888 og staönæmdist í Nýja íslandi, 
en flutti síðan til Grunnavatnsbygðar á flóðárunum, er áð- 
ur er umgetið. Nam hann þar land og býr þar enn. 
Synir hans 3, Guðmundur, Ingimundur og Rafn, hafa 
einnig numið þar lönd, en dvelja hjá foreldrum sínitm. 

Yrnsir fleiri eru þeir landnámsmenn í Grunnavatns- 
bygð er telja ætti, en sem mig skortir upplýsingar um og 
skulu hér taldir þeir er eg annaðhvort hef þekt eða heyrt 
getið. — Helgi Pálsson Skaltfellingur, fóstursonur Jóns 
Jónssonar prófasts í Stafafelli. Kona hans er systir Árna 
Eggertssonar, fasteignasala í Winnipeg. Helgi nam land 
í Grunnavatnsbygð og bjó þar myndarbúi, því hann er 
ötull og vel að sér gjör um margt. Hann seldi land sitt 
og keypti land í Morden og býr þar og stundar akuryi kju. 

JÓn Guðtnundsson ogsonur hans Guðmundur, sem 
er póstafgreiðslumaður við Stony Hill pósthús þar í 
bygðinni. 

Kristj'án Vigfússon, er nú dáinn, rotaðist úr vagni 
af því ökuhestur hans fældist með hann. 

Þorleifur Jónsson, Hannessonar fyrrum pósts, ei 
áður er um getið. 

Sigfús Magnússon, bónda Jónssonar frá GeirastCð- 
um í Hróarstungu í Norður-Múlasýslu. Flutti þaðan 
aftur til Nýja íslands. 

Árni Egilsson, Eyfirðingur. 

Frá frumbyggjaárunum. 

Þess var áður gerið, að fyrstu landnemat Grunna- 
vatnsbygðar settust fyrst að í norðausturhluta Álftav atns- 
bygðar. Var þá útiit þar hið vænlegasta. Engjar allar 
þurrar og grasvöxtur svo mikill að ,,þaksbrá“ sem kallað 



ALMANAK 1912. 


59 


er, var mannhæðar hátt, fullsprottið. Þar voru þá 18 
manns frá Winnipeg' að afla heyja, því það ár var gras- 
leysi umhverfis Winnipegf. Aðrir 18 menn voru þar að 
velja járnbrautarstæði fyrir C. P. R. félagið. Atti sújátn- 
braut að liggja út frá braut áður nefnds lélags er liggur 
norður frá Stonewall til Teulon. Hefði sú braut verið 
bygð, er þá var verið að velja stað fyrir, mundi hún hafa 
legið um miðja byggðina vestur. En hún er óbygð enn 
í dagf. — Póstur var sóttur einusinni í viku og skiftust 
búendur um að sækja hann. Var vegalengd til næsta 
pósthúss 20 mílur. Vorið eftir var fluttur að viður til að 
byggja skólahús. En við það var hætt vegna bleytu, því 
bændur hugðu þá á burtflutning. Lestrarfélag var stofn- 
að, er haldist hefir við til þessa tíma. 

Frá flutningi þessara búenda suður að Grunnavatni 
er áður skýrt. Um atvinnubrögð, háttu bygðarbúa á 
frumbýlingsárunum get eg verið íðotður og nægir að vísa 
í því efni til þess er sagt er í þætti Álftvetninga, því ntjög 
líkt Itagar til í báðum þessttm sveitum. 

Grunnavatnsbúar hafa starfað all-mikið aðfélagsmál- 
um og í mörgu með góðum árangri og talsverðri festu og 
þrautsegju. Hér á efiir verður nokkuð skýrt frá félags- 
legustarfi þeirra. Verðurþáfyrst talið elsta félagið semer: 

Lestrarfélagið ,,Mentahvöt“. 

Það byrjaði í ,,Síberíu“ svonefndu bygðarmenn í 
ganmi, land það er þeir bygðu fyrst. Og þrátt fyrir alla 
örðugleika er frumbyggja stríðið og vatnsflóðið halði í 
för með sér, var félaginu haldið áfram eftir aö bændur 
færðu bygð sína til Grunnavatns. Aðalhvatamaður þess 
að félagið var stofnað, var Jón Jónatansson frá Flauta- 
felli í Þistilfirði. Var bonum falið á hendur að útvega 
bókaskrá heiman frá íslandi og gekk fremur seint að fá 



60 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


hana. Fyrsti forseti félag'sinn var A. M. Freeman og 
Jón Jónatansson bókavörBur. En áriö eftir var B. S. 
Líndal kjörinn féhirðir ogf bókavörður. Árstillag félags- 
manna var lengi frameftir einn doli. En tiú síðari árin 
75 cents. Fyrstu árin voru félagsmenn aðeins 10, en eru 
nú 26 og" hafa verið það í all-mörg ar. Félagið á nú yfir 
300 bækur og hefic stundum haft 4 útlánsdeildir, erseltar 
hafa verið eftir því hvar flestir félagsmenn hafa verið bú- 
settir. Fyrsta sanrkoma til styrktar félaginu var haldin 
í febrúarm. árið 1896, var það hlutavelta og vaiðágóðinn 
$17.65, var það hin fyrsta samkoma er goldinn var að- 
gangseyrir fyrir í bygðinni. Síðan hafa verið haldnar 
samkomur að kalla má á hverju ári félaginu til eflingar. 
Árið 1905 sameinaði iestrafélHgið sig við félagið ,,Verð- 
andi“ og bygðu þau í félagi samkomuhús, er síðar mun 
nákvæmar skýrt frá í þætti félagsins ,,Verðandi“. Eiga 
félögin húsið að sínum helmingi hvort. 

Menningarfélagið ,,Verðandi“ 

Hvatamaður þess að félagið ,,Verðandi“ var stofnað 
var ungur maður Jóhannes Halldórsson að nafni, sonur 
Halldórs Jónatanssonar frá Flautafelli í Þistilfirði og 
Kristínar Jónsdóttur, Ágústssonar frá Hafurstöðum. Var 
Halldór faðir Jóhannesar, bróðir Jóns er myndaði lestrafé- 
lagið, sem áður er frásagt. Jóhannes kom til Ameríku 
frá Kúðá í Þistilfirði árið 1893. Hann var bókhneigður 
maður og námgjarn og aflaði sér af sjálfsdáðum með lítilli 
tilsögn talsverðiar mentunar. Var hann ýmist í Grunna- 
vatnsbygð eða Winnipeg. Hanr, er nú dáinn fyrir nokkr 
um árum. Um myndun félagsins og starf, hefir merkur 
maður í Grunnavatnsbygð skýrt þannig frá: ,,Jóhannes 
Halldórsson boðaði til fundar í Markland skólabúsi, 9. jan. 
1902 og var þá félagið ,,Verðandi“ stofnað. Stofnendur 



ALMANAK 1912. 


61 


þess vöru um 20 flest alt ung-ling-ar. Á fyrsta fundinum 
var þaö ákveðið, að æfa félagsmenn í andlegum oglíkam- 
legum íþróttum. Glímum, hnefaleik, knattleik og dansi. 
En þessar líkamsíþróttir voru ei æfðar nema 1J ár. Sner- 
ist þ'i félagið að því að reyna að æfa meira andlegt 
atgjörfi félagsmanna. Voru umræður miklar, helzt kapp- 
ræður á félagsfundum, upplestur og æfing í að segja 
greinilegar sögur eða efni úr ritgerðum. Þessum æfing- 
um heldur félagið enn áfram, með töluverðum ftran.gri, þó 
minna sé en vera ætti, vegna þess að félagið hefir alt af 
vantaö mann er gæti verið andlegur leiðtogi þess. En 
elft mun félagið að mun hafa hina hollu tilfinning: ,,Sjálf- 
ur leið þú þig sjálfati“. Lífsmagn félagsins hefir verið 
öfugt við lífsmagn bjarndýrsins er liggur í dái yfir vetur- 
inn. Félagið hefir starfað á vetrum, en legiö í dái ásumr- 
uin. Veldur því það, að meðlimir félagsins margir eru 
þá að vinnu fjarri heimilum sínum. Fyrsta stjórn félags- 
ins, voru þessi: Formaður: Jóh. Halldórsson, skrilari: 
Guðmunda Johnsson, dóttir Halldórs Jónssonar úr Þistil- 
firði, féhirðir: Hjálmar A. Daníelsson, varaforseti: áður- 
nefnd Guðmunda, varaskrifari Carl F. Líndal. Formað- 
ur líkamsæfinga: B. Th. Hötdal, varaform. Björn Magn- 
ússon. Árstillag miðlima fél. var 25 cent og er það enn. 
Fyrsta veturinn hélt félagið 10 fundi. Þegar er félagið 
var stofnað, fann það mjög til þess að það stóð í vegi lyr- 
ir starfsemi þess að ekkert satnkomuhús var til. Var fé- 
lagið á sífeldum brukningi, til að fá húsnæði ýmist í skóla- 
húsum eða í húsum einstaklinga og allstaðar var ofþröngt 
um það. Þegar á fyrsta ári tók félagið sér það fyrir hend- 
ur að reyna að koma upp samkomuhúsi og byrjaði þegar 
að halda samkomur, til að safna sjóði er varið skyldi til 
samkomuhús byggingar. Síðari hluta vetrar 1893 var 
það samþ. á félagsfundi að byggja samkomuhús. En á 



62 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ársfundi félagsins haustiö 1904 skrifuðu sig aÖeins 8 menn 
í félagið. En um veturinn bættust nokkrir við, svo fé- 
lagsmenn voru 18 um vorið. Átti félagið þá aðeins 70 
doll. í sjóði. Fanst félaginu sér þá ofurefli að reisa sam- 
komuhús, alveg af sínum eigin kröftum. Varð það því 
að ráði í félaginu að skrifa lestrarfélaginu Mentahvöt og 
bændafélagi Grunnavatnsbygðar og óska eftir að þau 
vildu taka höndum saman við félagið Verðandi og koma 
upp samkomuhúsi. Bændafél. sinti ekki þessu tilboði. 
En lestrarfélagið tók því vel. Félagið Verðandi hafði 
tiltekið svæði er húsið skyldi reist á við austanvert Grunna- 
vatn. Kusu þá bæði félögin 3 menn hvort í nefnd til að 
ákveða hvar á því svæði húsið skyldi reisa, og var það 
samþykt, að húsið skyldi reist á landi Björns borsteins- 
sonar (S. 14, T. 19, R. 3. W.) og er það að kalla má 
í miðri bvgð. Síðan var byrjað á framkvæmdum. Fé- 
lögin lögðu til sína 70 doll. hvort. Samskot voru hafin 
með.il félagsmanna, síðari part vetrar cg varð at' því góð 
ur árangur. Nokkrir utanfélagsmenn gáfu og fé til þess 
ótilkvaddir. Lofoi ð voru gefin um óke} pis aðdrætti á 
efni er flytja þurfti bæði frá sögunarmylnu sem er 20 míl- 
ur austur frá Grunnavatni og frá Oak Point, sem er 20 
mílur í vestur frá samkomuhúsinu. Kusu síðan fé ögin 
sína 3 menn hvort í byggingarnefnd. Var svo húsið 
reist sumarið 1905 og öll vinna við smíðar og aðdrætti 
gefin. Húsið var nefnt Markland Hall, er það 40 fet á 
lengd og 26 fet á breidd. Síðar var bygður skúr við hlið 
hússins 20x14 fet, er hann hafður til að elda í og þar born- 
ar fram veitingar. Félögin kjósa sinn manninn hvort í 
stjórnarnefnd til að sjá um húsið og þessir 2 menn velja 
svo 3. n.anninn. Félögin eiga nú húsið skuldlaust og 
skýli þar hjá fyrir 20 hesta. Félögin halda ár hvert sam- 
eiginlegan fund, til að gjöra reikningsskil og ræða um 



ALMANAK 1912. 


63 


notkun á húsinu ft komandi ftri. í fyrstu húsnefnd voru 
kosnir: B. S. Líndal, Carl Líndal og Helgi Pálsson. 

Síöan félagfið var stofnað og’ húsiö reist, hafa þar 
veriö ha'dnar margfar ogf oft stórar samkomur. Sjónleik- 
ar hafa þar veriö haldnir ogf stundum leikin löngf leikrit“. 

Sá er þetta ritar, hefir einu sinni veriö viðstaddur á 
samkomu í Markland Hall o g virtist honum myndarbrag- 
ur hinn mesti, bæði á húsbyggfingfunni ogf félag-smftlum 
byggföarbúa. 


Bxndafélagiö 

(Shoal Lake Farmers Institute). 

Eins og áöur er ritað varð mikill innflutningur í bygö- 
ina frá Nýja íslandi árin 1902—03, þaö sama ársendiAk- 
uryrkjudeild Manitobafylkisstjórnar herra B. B. Olson frá 
Gimli, til Grunnavatnsbygðar, til þess að halda fyrirlestra 
um búnaö. Haföi hún nokkrum sinnum ftöur sent menn 
þangað í sömu erindum. B. B. Olson flutti fyrirlestur 
sinn í húsi Jóns E. Vestdal og aö honum loknum hvatti 
hann hygðarmenn að stofna bændafélag. Var þeirri á- 
skorun vel tekiö og mæltu ýmsir vel meö félagsstofnun- 
inni, á fundinum skrifuðu nokkrir menn þegar undir beiöni 
til Akuryrkjudeildar stjórnarinnar um að löggilda bænda- 
félag í Grunnavatnsbyð og borguðu þá þegar árslillagtil 
félagsins (50 cent). Um haustið 26. sept. 1903 kom herra 
B. B. Olson aftur og var þá fundur haldinn á ný og félag- 
ið formlega stofnað. Var þft búið að safi.a miðlimum í 
félagið, svo þeir voru orðnir 60 talsins. En ekki m'ættu þeir 
allir á fundinum. Að því loknu hélt B. B. Olsen fyrii lest- 
ur um tilgang og starfsvið bændafélaga. Um voriö hafði 
verið kosin bráðabyrgðastjórn; Borgþór Þórðarson, for- 
maöur; en skrifari og féhirðir Pétur Bjarnason. Á þess- 
um fundi var ný stjórn kosin: Forseti: Bergþór Þórðar- 



64 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


arson, varaforseti: Sig'urður Eyjólfsson, ritari og féhirBir: 
Pétur Bjarnason. Meðráðendur: Jóh. B. Johnson, Ingi- 
mundur Jónsson, Kristján Vigfússon, HjAlmur Pétursson, 
Sveinbjörn Sigurösson og Einar Johnson. En yfirskoB- 
unarmenn voru kosnir Magnús Kristjánsson og Grímur 
Magnússon. 

Eftir lítinn tíma setti félagiB á stofn dýralækninga 
deild í félaginu. Var Nikulás Snædal umsjónarmaBur 
hennar fyrsta áriB. En síBan hefir Björn Th. Hördal ver- 
ið þaB. Af þessari starfsemi hefir leitt mikið gott, því 
enginn dýralæknir var í bygðinni. Sérstaklega hefirþessi 
starfsemi orðið aB góBum notum af því að B. Hördal er 
mjög laginn á gripalækningar. Félagið hefir lagt til 
þessarar deildar úr sjóði sínum, svo eignir hennar eru nú 
80 doll. virði. Félagið hefir unnið að því nokkuð, aðgjörð 
væri gangskör að eyðilegging úlfa, er hindra nær alveg 
að fjárrækt geti þrifist í bygðinni. Það hefir hal ið fundi 
um búnaðarmál og fengið þá til að tala um þau er færast- 
ir hafa þótt. Stundum hefir stjórnin sent búfróða menn 
á fund félagsins, eftir tilmælum þess til að leiðbeina bænd- 
um. Stjórnin borgar fél. 50 cent fyrir hvern félagsmann, ef 
skýrsla er komin til hennar um það fyrir árslok að fé- 
lagsmenn séu ekki færri en 50. Og það hafa þeir oftast 
verið. 

Svo hefir sagtmerkur maður í Grunnavatnsbygð um 
stofnun bændafélagsins: „Stofnun þess mun mega telja af- 
leiðing af innflutningi Ný-íslendinga í bygðina. Þeir 
höfðu verir í samskonar félagi í Nýja íslandi og voru því á- 
huga meiri en aðrir um þann félagsskap. Mun mega 
telja helztu hvatamenn þessarar félagsstolnunar þá Berg- 
þór Þóröarson og Pétur Bjarnason“. — Búnaðarlramfarir 
munu hafa aukist við stofnun félagsins og ta!s\ erðar til- 
raunir gjöiðar til kornyrkju víða þar hin síðustu ár. Fé- 



ALMANAK 1912 


65 


lagið hefir keypt vim 50 doll. virði af garðyrkjuverkfærum 
Eign þess árið 1909 var rúmlega 150 doll. virði. 

Lúðraflokkur 

vel æfður er í Grunnavatnsbygð. Var hann stofnaður 
fyrir forgöngu Guttorms J. Guttormssonar skálds, var 
hann formaður flokksins fyrsta árið. En varð að hætta 
sökum heilsubrests. Tók þá við formenskunni Lúther 
Melankton Lindal. Kostnaður við stofnun lúðraflokks- 
ins var borgaður sumpart með frjálsum samskotum 
og svo með ágóða af samkomum og borgun fyrir að spiia 
á samkomum. Flokkurinn er talinn vel æfður og er 
bygðinni til sæmdar. Sumir félagsmenn hafa keypt lúðr- 
ana á sinn eigin kostnað. 

Kvenfélög 

eru tvö í bygðinni. Er Mrs. Svafa Líndal forseti ann- 
ars félagsins. En Mrs. Jóhanna Pétursson forseti hins. 
Hafa þau starfað talsvert að því að vekja kvenþjóðina til 
hugsunar um hag sinn og hvatt bygðarmenn til líknar- 
starfsemi, er veikindi eða óhöpp hafa að höndum borið. 

Skólamálum 

er nú vel fyrirliomið í Grunnavatnsbygð. Þegar áfyrstu 
landnáms árunum, brutust landnemar í því að fá skóla 
reista. Munu þeir Árni Freeman og B. Líndal hafa verið 
ötulastir forgangsmenn þess. Nú eru í bygðinni 5 skólar: 
Vestfoldskóli, MarkÍandskóli, Hálandskóli, Noi ðurstjörnu- 
skóli og Stony Hillskóli, og leggja bygðarmenn einlæga 
rækt við skólahaldið, að það komi að sem beztum notum. 

Póstmál. 

Eins og að framan er skráð, skiftust bændur um 



66 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


fyrstu árin að sækja póstinn 20 mílur einu sinni í viku. 
En brátt gærðu þeir gangjkör að því að fá pósthús sett og 
eru nú 5 pósthús í bygðinni: Vestfold, Markland, Hove, 
Otto og Stony Hill og munu póstfcrðir nú orðnar þangað 
tvisvar á viku. Gengrir póstur í bygðina bæði frá Oak 
Point og Stonewall. 


Er hér þá lokið þætti Grunnavatnsbygðar. Bið eg hlutaðeigf- 
endur að virða á hægra veg hvað seint hann varð fullger frá minni 
hendi. Olli því heilsubrestur er mér bar að höndum síðastliðið ár. 
Það sem missagt kann að vera óska eg að þeir er betur vita vildu 
góð úslega leiðrétta og senda mér eða útgefanda Almanaksins herra 
Ó. S. Thorgeirssyni. Eg þakka kærlega öllum þeim er veitt 
hafa mér leiðbeiningar við samning þessa þáttar. Sérstaklega þakka 
eg herra B. Líndal og herra A. M. Freeman er veiltu mér mikils- 
verðar leiðbeiningar og síðast en ekki sízt þakka eg herra búfræð- 
isnemanda Hjálmi Daníelssyni, fyrir óþrjótandi elju og iðni að vcita 
mér leiðbeiningar. Má svo að orði kveðaað megnið í þætti þessum 
sé fremur, að efni til, hans verk en mitt. En búningnum og orðfær- 
inu ber eg alla áb) r rgð á. 



ALMANAK 1912 . 


67 


STUTT ÁGRIP AF LANDNÁMSSÖGU 
Islendingra í Albertahéraði. 

III. KAFLI. 

En skal þar sög-u þessa segja, sem áöur var niðurfelld 
í II. kafla hennar, sem skýröi frá landnámi íslendinga í 
Alberta-nýlendunni, árin 1888 til 1890; í III. kaflanum 
verður sagt frá landnámi á árunum 1890—1900, með fleiru 
sem áhrærir þetta tímabil. Aptast í þessum kafla eru leið- 
rjeltingar og viðauki \ ið Il. kafla. 

Af því sem áður hefir veri.ð sagt, má geta sjer til, að 
á fyrstu frumbýlingsárunum, gátu litlar fran.farir í búnai' in- 
um átt sjer stað. Menn voru ástæðanna vegna neyddir til 
að stíga fet fyrir fet á framfaraveginum og óhætt er að 
segja, að svo hafi það orðið að vera í þessari nýlendu, fram 
um 1900. Engin stórstig voru stigin, en jafnt og stöðugt 
var haldið í framfaraáttina eins mikið og starfsþol manna 
og efni leyfðu, og þetta gafst vel, þ;tð sýndi reynslan; 
smámsaman vanst flestum fyrstu landnámsmönnum, að 
brjóta ísinn, svo að þeir sjállir og epth komendur þeirra, 
hefðu rýmri sjó að sigla um í framtíðinni; lyrstu árin lögðu 
bændur mest rækt við að auka búljárstofninn, þ\íþess 
var helzt kostur. Fyrstu landnámsát in \ arð lítið starfað 
að jarðrækt, á því voru margar hindi anir, þótt menn helðu 
gjarna viljað vinna að því. Fyrstu þrjú, fjögur árin og 
lengur, voru hvorttveggja ofþurka ár og sumarfrost all- 
tíð; fáir áttu þá vinnudýr, hesta e?a uxapör, sem væru vel 
fær um að vinna að jarðrækt og nálegaöll akuryrkjuverk- 
færi vöntuðu; samt mun það hafa verið árið 1890, að nokkr- 



68 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ir plæg-öu smábletti og sáöu í þá, en allt annaö en góöu sæöi, 
gott útsæöi var harla torvelt aö fá á þeim árum og lengi 
eptir þaö. Hjá þeim fáu, sem sáöu, varö árangurinn lítill, 
hjá sumum enginn og olli því óblíöa náttúrunnar, illt út- 
sæöi og jöröin varö ekki unnin svo vel sem nauösyn bar 
til. Þegar svo árangurinn varö aö litlu liöi, gáfust suniir 
upp að þreyta við örðugleikana, sem í rau.rinni var ekki 
undarlegt. Fjell þá um sinn niöur áhugi flestra á jarö- 
ræktinni. Þaö voru aöeins fáir, sem hjeldu áfram þó erf- 
itt gengi og gáfust aldrei upp. Sérstaklega voru þaö 
þeir Stephán skáld og Siguröur Grímsson, sem sýndu 
mesta þrautsegju við jarðrækt. Stephán flutti hingað frá 
Dakóta uxapai og plægöi meö því fyrir sig og fleiri bændur 
fyrstu árin og hann mun háfa verið sá fyrsti, sem fjekk 
dálitla uppskeru af korni, en þaö var heldur eng : nn, sem 
lagði jafna a'úð viö aövinnsluna á þeim árum, sem hann. 
Stephán hjelt því tram, að bændum hjer, gæti ekki liðiö 
vel, meöati svo stæði, aö ekki væri ræktaö korn, og hann 
sagöi, uppskeran kæmi, ef menn gæfust ekki upp og sú 
varð reyndin, að hvorttveggja var satt. Smámsaman fóru 
bændur að sinna jaröræktinni jafn hliöa kvikfjáiræktinni, 
þó hún enn sje aðalundirstaöa búskaparins og verði þaö 
fyrst um sinn,iremuren akuryrkjan. Skýrt hefir veriöfrá því 
hjer aö framan í I. kafla sögu þessarar, aðenginjárnbraut 
var norður frá Calgary til Edmonton þegar íslendingar 
hófu Iandnám í Alberta áriö 1888; hnekkti samgöngu- 
leysiö tilfinnanlega hag nýbyggjanna, því flestar lífsnauð- 
synjar uröu þeir aö sækja til Calgary og var slíkt ærnum 
kostnaöi og fyrirhöfn undir orpiÖ. En svo leið eigi langt 
áður en úr því rættist aö nokkru leyíi. Sumariö 1890 
var unniö að járnbrautarlagningu milli Calgary og Ed- 
monton; var það C? P. R. fjelagið, sem byggði þá brauti 
Viö það minnkuöu vandræðin, hvað fjarlægð frá markaði 



ALMANAK 1912 . 


69 


áhrærði, þótt allt væri enn dýrt ogf löngu eptir það. Um 
það leyti, sem brautin var byggð norður um, myndaðist 
smábær í Poplar Growe, sem þá fjekk nafnið Innisfail, 
sem varð þá og er enn næsta járnbrautarstöð fyrir mestan 
bluta nýlendunnar. En þótt nú væri brugðið til betra, 
svo stóru munaði frá því áður var voru þó aðflutningar 
frá Innisfail takmarkaðir og ærnum erfiðleikum báðir. 
Enn var Red Deer áin óhindruð, að ögra mönnum og 
bjóða þeim byrginn, ýmist að tálma ferð þeirra eða setja 
líf þeirra og eignir í voða, Engin brú eða gagnleg ferja 
fjekkzt þá um fleiri ár yfir ána; það var fyrst árið 1902 eða 
3, að keyrslubrú var byggð á Red Deer ána, að tilblutun 
stjórnarinnar, á póstveginum milli Innisfail og Tindastoll, 
varð það fyrir ötulaframgöngu herra J. A. Simpson, fylk- 
isþingmannsins í Innisfail-kjördæmi, að þessi vogestur 
nýlendubúa var sigraður. Eptir þann tíma að keyrslu- 
brúin var byggð yfir Red Deeránatóku viðskiptatækifæri 
nýlendubúa mikilsverðum breytingum til hins hallkvæm- 
ara, hvað markað og verzlun áhrærði. í 14 ár höfðu þeir 
orðið að leggja á tvær hættur þegar óhjákvæmilegt var að 
reka ýms nauðsynjaerindi yfir við járnbraut, sem kom fyrir 
vikulega allt árið. Þótt nú þessi farartálmi væri, sem 
sagt hefir verið, hættulegasti ókosturinn, sem nýbyggj- 
arnir böfðu við að stríða, þá voru þeir fleiri andmarkarnir 
á þeim árum, sem þreyttu menn og hjeldu þeim til baka; 
því verður sannarlega ekki neitað, að framtíðarhorfurnar 
voru ískyggilegar. Það liðu heldur ekki mörg ár, áður 
sumir tóku að þreytast á örðugleikunum; var þeim og 
vorkunn mikil. Það þurfti sterka von og trú á framtíð- 
inni til þess að viljaþrekið og stefnufestan færi ekki á 
hæli. Árferði var þá illt; vorin köld og þur og frostnætur 
tíðar yfir sumarið, stundum nálega í hverjum mánuði; jarð- 

4 



70 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


rækt sýndist þá gefa smáar vonir um góðann árangur. 
Því ryki hafði verið kastað í augu manna, að járnbraut 
yrði lögð norður um nýlenduna eða sem næst því, innan 
skamms tíma, en sem urðu tálvonir einar; hagsmuna- 
bótin við hina nýbyggðu sögunarmylnu sunnan við Red 
Deer ána varð að engu. Innflutningur var lítill fyrstu 
árin, því afspurn og ágizkun sagði umheiminum þá litlar 
framtíðarvonir í Alberta. Þegar þetta allt satnan lagðist 
við farfýsi sumra, þá kom svo, að ýmsir hugðu á burt- 
flutning úr nýlendunni og fýstu aðra til hins sama; þeir 
sem voru sýktir af farfýsinni sýndu fram á, að ný- 
lenda þessi þrifist ekki, hún gæti ekki átt von á góðri 
framtíð; ekkert þrifist í jörðu sökum kulda og frosta; allt 
þornaði upp, jafnvel árnar og vötnin, svo búpeningur 
dræpist niður af þurk og vatnsskorti, engin járnbraut y^rði 
byggð nær, engin þolanlegur markaður fengizt fyrir af- 
urðir bænda, ef nokkrar yrðu, enginn skóli fengist, svo 
yngri kynslóðin yxi upp sem dýr merkurinnar. Þessar 
voru spár ýmsra þeirra, sem álitu það eitt ráð, að flytja 
burtu og það voru sumir hinna leiðandi manna er hjeldu 
þessu fram. Það var sumarið 1892 að þeir fluttu hjeðan, 
heill hópur. Voru það: Einar læknir, Ólafur frá Espihóli, 
Sigurður J. Björnsson, Gísli Dalman og fleiri; leit þá helzt 
út fyrir að bygðin myndi eiðast; þessir menn hvöttu líka 
alla til brottferðar; en það voru þá nokkrir sem ekki vildu 
hlýða á þær eggjanir, svo sem Stephán skáld, Jón Pjet- 
ursson, Jóhann Björnsson og ýmsir fleiri. Þá var það að 
Stephán kvað kvæðið: ,,Að skilnaði“. ,,Þið farið burt, 
en eg verð eptir'*—Andvök. I. bls. 275—;geðjaðist sum- 
um þeirra lítt að því og er þó kvæði það þrungið af spak- 
mælum og sannleika. Burtflutningur þessi var nýlend- 
unni hnekkir. Framkvæmdakrapturinn minnkaði og spillti 
áliti á nýlendunni á fjarlægum stöðum. En hrakspár 



ALMANAK 1912. 


71 


þeirra sem burtu fluttu eru nú flestar orSnar að engu fyrir 
staðreyndinni. Akuryrkja er nú orðin bjer í talsvert stór- 
um stýl og þó hún sje stundum háö óhöppum af áhrifum 
náttúrunnar, þá mun enginn hjer andæfa því, aö hún sje 
til stórra hagsmuna fyrir bændur. Aö öllu hafi verið hætta 
búinsökum vatnsskorts og ofþurka, er dæmalaust um þau 
tuttugu ár, sem íslendingar hafa búið í Alberta nýlend- 
unni. Eftir afspurn og reynslu, mun þessi byggð betur 
sett en sumar aðrar íslenzkar nýlendur, hvaö vötnun bú- 
penings áhrærir. Hjtt er satt að ofþurkar hnekkja stund- 
um jarðargróðri svo skaði er aö. Markaður og verzlun 
hefir opt verið óhallkvæm, en hefir tekið og tekur enn 
miklum breytingum til betra. Alþýðuskólar eru löngu 
síðan komnir, eins og sjest síðar í landnámssögunni. Járn- 
braut er nú verið að byggja slcammt norður frá íslenzku 
byggðinni og sterkar líkur til, að byggð verði járnbraut 
gegnum íslenzku bygðina innan skamms. 



72 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Þættir landnámsmanna. 

Framhald frá II. kafla. 



26. ÞÁTTUR. 

Gunnar Jóhannsson. Ætt Gunnars er úr Aðal- 

Reykjadal í Noröur- 
Múlasýslu; Jóhann 
faðir hans var Hall- 
dórsson frá Glaumbæ. 
Móöir Gunnars hjet 
HalldóraGunnarsdótt- 
ir í Skógarseli. Syst- 
kini Gunnars voru sex: 
Kristján, Theodór, 
Sigtryggurog Siggeir; 
Theodór er í Argyle, 
Man., en hinir þrír í 
Alberta. Tvær voru 
svstur Gunnars ogeru 
þær heima á íslandi. 
Kona Gunnars er 
Þorbjörg Gestsdóttir, 
Jónssonar, en móöir 
'hennar var Hildur 
Jónsdóttir, var ætt 
Þorbjargar austur í 
Árnessýslu. Börn 
þeirra Gunnars og Þorb argar eru fimm. Gunn- 
ar fór af Seyðisfirði vestur um haf áriö 1888, en Þor- 
björg ári síðar frá Reykjavík. Gunnar fór fyrst vestur til 
Argyle, en var þar eigi lengijflutti þaðan vestur til Alberta 
árið 1889 og dvaldi þá um sinn í Calgary, og kvæntist 
þar Þorbjörgu. Áður langt um liði, nam hann land í Al- 











ALMANAK 1912. 


73 


berta nýlendunni austur frá Tindastóll-pósthús og bjó þar 
nokkur ár. Síðan seldi Gunnar landið ogf færði bú sitt 
vestur að Medecine-á; keypti hann þá landJónsG. Pálma- 
sonar og efldi þar búnað; er land það eitt af beztu ábýlis- 
jörðum sveitarinnar. Hefir Gunnari farnast þar vel, og 
hefir aukið og bætt bú sitt svo stóru munar. 

27. ÞÁTTUR. 

Kristján Jóhannsson. Kristján er bróðir Gunnars 
Jóhannssonar—sjá þátt 26. Kristján flutti af íslandi sama 
ár og Gunnar; fylgdust þeir að til Alberta. Kristján 
kvæntist í Calgary Sigríði Magnúsdóttur, en móðir henn- 
ar hjet Ingunn og var Magnúsdóttir. Bjuggu foreldrar 
hennar lengi á Efra-Hrepp í Skorradal í Borgarfjarðar- 
sýslu; mun ætt sú hafa verið í Borgarfirði. Sigríður á 
níu systkini á lífi, eru þau öll á íslandi, utan ein af systr- 
um hennar, sem komin er til Ameríku, er nú í Duluth, 
Minn. í Bandaríkjunum. Kristján átti son áður hann 
g.ptist með Guðrúnu Guðmundardóttur, ættaðri úr Norð- 
ur-Þingeyjarsýslu, nú komin vestur um haf, gipt Guð- 
mundi Guðmundarsyni ættuðum úr Núpasveit í Þingeyj- 
arsýslu; piltur þessi heitir Hrómundur og er nú fulltíða 
maður. — Börn eiga þatt Kristján og Sigríður fimm á lífi; 
hið elsta er 19 ára, Halldóra Sigríður, gipt Hannesi Sig- 
urðarsyni, Eymundarsonar. Næst elzta barn þeirra hjóna 
er piltur 14 ára, Ármann að nafni. Kristján nam land 
skammt norður af Tindastóll-pósthúsi og hefir búið þar 
síðan; hann er dugnaðar- og myndarmaður, en vanheilsa 
konu hans, heíir oft gert þeim hjónum lífið erfitt síðan þau 
byrjuðu búnað. 


28. ÞÁTTUR. 

Sigtryggur Jóhannsson. Sigtryggur er bróðir 



74 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Gtinnars Jóhannssonar—sjá þátt 26—fylgdist hann með 
Gunnari vestur um haf, til Alberta 1889 og tók þá land 
norövestur af Tindastóll-pósthúsi; bjó hann þar um tvö ár 
en flutti þá austur til Argyle, Man. og var þar sjö ár. En 
árið 1899, hvarf hann aptur til Alberta og settist aö á landi 
sínu og hefir búið þar síðan. Kona Sigtryggs er Sigríður 
Jóhannsdóttir, Jónssonar á ísólfsstöðum á Tjörnesi í Þing- 
eyjarsýslu. Móðir Sigríðar var Guðrún Þórðardóttir. 
Eigi hefir þeim hjónum orðið barna auðið. Sigtryggur er 
tvígiptur; hafði áður átta Kristrúnu Stefánsdóttur, Þor- 
finnssonar af Vestfjörðum. Eftir hana átti Sigtryggur 
eina dóttur, Kristrúnu að nafni, er átti Einarjónsson ætt- 
aður úr Reykjavík. 

29. ÞÁTTUR. 

Siggeir Jóhannson. Siggeir er bróðir Gunnars 
Jóhannssonar; kom með honum frá íslandi og fylgdist 
með honum til Alberta. Siggeir átti konu þá er Ingibjörg 
hjet, hún var systir Jóhanns Björnssonar á Tindastól. 
Siggeir nam land í grennd við Tindastól og gjörðiþarbú. 
Þau hjón voru óskaplík; Siggeir var geðspakur og sein- 
látur, en Ingibjörg var örgerð og engin skapdeildar kona; 
fór lítt á með þeim í hjúskapnum. Eigi löngu síðar, komst 
Ingibjörg í kunningsskap við Einar Brynjólfsson, sem 
leiddi til þess, að þau tóku saman. Þeim hjónum hafði 
orðið margra barna auðið; vann Einar það til samfara við 
Ingibjörgu, að taka með henni flest börnin, en gaf Sig- 
geiri gjafir og skildi svo við hann, að báðum hugnaði vel. 
Hefir Siggeir síðan búið á landi sínu með einn son þeirra 
Ingibjargar. Annan tók Jóhann á Tindastól til uppfósturs. 

30. ÞÁTTUR. 

Einar Brynjólfsson. Einar er Skagfirðingur að ætt; 



ALMANAK 1912. 


75 


Brynjólfur faðir hans var Oddsson. Voru þeir feögfar 
lengst æfi sinnar fram í SkagfafjarÖardölum. Brynjólfur 
átti tvo bræöur, Odd og Eirík. Einar ólst upp þar fram 
í sveitinni, en á Mælifellsá mun hann hafa verið all-lengi. 
Einar var í frændsemi viö Jóhann Björnsson á Tindastól; 
móðir Einars hjet Valgerður Rafnsdóttir frá Lytingsstöö- 
um í Tungusveit. Ekki er hægt að segja hvert ár Einar 
fór af íslandi, en til Alberta mun hann hafa komiö 1889, 
en numið land árið 1890, eigi langt norður frá Tindastóll- 
pósthúsi. Einar vann löngum við sauðfjárgeymslu hjá 
hjarðeigendum í Suður-Alberta og græddist honum brátt 
fje á því. Einar kvæntist um þær mundir konu þeirri er 
Jóhanna hjet; var hún við aldur og tókust lítt ástir með 
þeim; sannaðist þar að „ungur maður og aldrað fljóð ekki 
á saman í heimi“. Einar var ekki lipurmenni, en stífur 
og skapstór, en Jóhanna vandlát og nauðunarsöm. Dróg 
þá til sundurlyndis með þeim; kom þar um síðir, að Ein- 
ar beiddist að skilja við hana og fjekk því framgengt. 
Skildu þau þá sameign að lögum, en eigi löngu síðar, 
lagðist sá orðrómur á, að Einar væri í þingum við frænd- 
konu sína Ingibjörgu konu Siggeirs Jóhannssonar; tóku 
þau þá saman, sem sagt er í Siggeirs þætti. Seldi þá 
Einar land sitt og flutti burtu vestur til Rossland, B. C. 
og var þar um sinn, en flutti þaðan suður til Montana, U. S. 

31. ÞÁTTUR. 

Jón Gíslason. Jón er Skagfirzkur að ætt. Faðir 
hans var Gísli Eiríksson, en móðir Jóns hjetGuðrún, dótt- 
ir Þorsteins á Hofstöðum í Viðvíkursveit, bjuggu þau 
hjón lengi á Miklahóli í sömu sveit, en síðast á Kjarvalds- 
stöðum í Hjaltadal. Systkini átti Jón ellefu; af þeim eru 
þrír bræður á lífi: Páll og Stefán báðir á íslandi og Pétur 
bóndi við Tindastól. Kona Jóns var Sigurbjörg Guð- 



76 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


mundsdóttir, Ólafssonar er bjó á Naustum á Höföaströnd, 
en móðir Sigurbjargar hjet Sigríöur Símonardóttir 
Eyfirzk að ætt. Þau hjón Jón og Sigurbjörg voru síðast 
í Garðakoti í Hjaltadal og fluttu þaðan til Ameríku árið 
1886; fóru þau þá til Norður-Dakota og dvöldu þar tvö 
ór; úr Dakota fluttu þau árið 1888 til Alberta; settust þá 
að í Calgary og voru þar hin næstu missiri. Þaðan fluttu 
þau norður um til Alberta nýlendunnar árið 1890. Jón 
nam land tvær mílur norður frá Tindastól og bjó sjer þar 
myndarlegt heimili. Bjó Jón á landi sínu til 1902aðhann 
ljet af búskap. Seldi hann þá Iandið og lausafje og flutti 
austur til Red Deer bæjar; keypti Jón þar bæjarland og 
hefir verið þar síðan. Þau hjón hafa ekki eignast börn 
saman, en áður Jón kvæntist átti hann tvo sonu, Stefán, 
sem ólst upp tneð föður sínum hjer í Alberta og Sigurð, 
heim á íslandi, þeirra móðir hjet Guðrún. Jón kom nær 
því fjelaus til Alberta, en græddist brátt fje. Hann var 
vinnumaður hinn bezti og ákafamaður svo hann átti vart 
sinn líka og hlífði sjer lítt meðan tilvannst þrek og heilsa, 
og var orðinn velmegandi er hann hætti búskap. 



ALMANAK 1912. 


77 



32. ÞÁTTUR. 

Ólafur Guðmundarson (Goodman). Faðir Ólafs 

var Guðmundur 
Jónsson frá Sköru- 
vík á Langanesi á 
norðanverðu ís- 
landi og er ætt sú 
rituð í II. kafla 8. 
þætti. — Ólafur 
kvæntist ungfrú 
ConcordíuZophoní- 
asardóttur, Benja- 
mínssonar frá 
Sökku í Svarfaðar- 
dal, var ætt sú í 
Eyjafjarðarsýslu. 
MóðirConcordíuvar 
Hólmfríður Jóns- 
dóttir, Jónssonar, 
Sigurðarsonar frá 
Einarsstöðum í Að 
al-Reykjadal, en 
móðir Hólmfríðar 
var Helga Jónsdótt- 
ir prests Stefánssonar að Helgastöðum. Ólafur fór ung- 
ur til Ameríku og mun það hafa verið árið 1873, hjelt hann 
til Bandaríkjanna og dvaldi þar á ýmsum stöðum, en að- 
allega í Grafton, N.-Dakota. Þar nam hann land og hafði 
þar bú nokkur ár. Þaðan fór hann heim til íslands og flutti 
þá vestur foreldra sína og konuefni sittog munu þau hafa 
giptzt næsta ár 1886. í Grafton fjekkst Ólafur mikið við 
hveitiiækt, en sem bakaði honum ærinn kosttiað; uppsker- 



78 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


an brást honum, dróg þetta til þess að hann varð í þröng 
mikilli og nálega fjelaus; varð það þá ráð hans að hann 
fór norður til Canada, vestur til Calgary og settistþar að; 
mun það hafa verið á árinu 1886, að hann fór norður. 
Ólafur unni framförum og framkvæmd; rjeðist hann oft í 
þau fyrirtæki, sem kalla mátti stórræði, fór þá stundum, 
sem oft kann að verða, er menn taka oftak, að það varð 
til að fella hann. En hann gafst ekki upp. í Calgary 
tók hann að sjer ýms störf í bænum og í grennd við hann; 
hafði hann löngum á hendi ýmsa samningsvinnu og hjelt 
fjölda verkamanna; varð hann brátt handhafi að talsverð- 
um eignum. Ólafur tók land skammt norður frá Calgary 
en mun hafa sleppt því aftur og keypt bæjarjarðir og 
byggði á þeim; í Calgary bjó Ólafur þangað til árið 1892, 
að hann fiutti norður í íslenzku byggðina og settist að á 
föðurleifð sinni. Tók hann þegar að vinna að urrbótum á 
landinu og hugði á framfarir bæði sínar og annara, en 
starfsfrestur framkvæmdamannsins ótrauða, var þá að 
þrotum kominn, því vorið 1894, dó bann með þeim sorg- 
lega hætti, að hann drukknaði af bát í ánni Red Deer, á 
hádegi æfinnar; var að honum mannskaði mikill, því ætla 
mátti, að hann hefði st.utt að framförum og heill byggðar- 
innar og beitzt fyrir ýmsu, sem til hagsbóta horfði, hefði 
honum verið ljeður lengri starfstími. Ólafur var glæsi- 
menni, vel meðalmaður að vexti, tigulegur á fæti, fríður 
sínum og svipurinn höfðinglegur og hreinn; hann var ör- 
gerður og fljótur til; greiðamaður, höfðinglyndur og raun- 
góður, sýndi hann það á hinum fyrstu íslendingum, sem 
fluttu til Alberta og opt eftir það. Hann var hinn fyrsti 
hvatamaður, að stofnun íslenzku nýlendunnar í Alberta. 
Upplag Ólafs var að áforma ogframkvæma, þaðsemþarf- 
legt var; hann var greindur maður og mjög handgenginn 
enskum þjóðháttum og þekkti vel hjerlend lífsskilyrði; 



ALMANAK 1912. 


79 


hann talaði enska tungu svo vel, aö fáir útlendingar munu 
þaö betur gjöra. Hin göfuga drengskaparlund, var einkunn 
Ólafs Goodmans. Þau hjón Ólafur og Concordía áttu 
fjórar dætur. Þrjár lifa: Hólmfríður Anna, Jóninna Lauf- 
ey og Zophonía, en sú fjórða—Zophonía aö nafni—dó á 
barnsaldri. Eptir fráfall Ólafs bjó Concordía með dætur 
sínar kyr, með umsjá Sigfúsar Gnodmans tengdabróður 
síns. Nam hún þá land árið 1899; hafði hún þá tvö ábúð- 
arlönd og bjó á þeim þangað til árið 1906, að hún seldi 
lönd og lausafje og flutli til Red Deer bæjar; keypti hún 
þar bæjarland og hefir verið þar síðan, ásamt dætrum 
sínum. 

33. ÞÁTTUR. 

Sigurður Jónsson. Faðir Sigurðar, var Jón skáld 
á Víðimýri í Skagafirði, Árnasonar á Tindum á Ásum í 
Húnaþingi, Halldórssonar; Halldór var af ætt Mýramanna. 
Móðir Sigurðar var Ástnður dóttir óðalsbúnda Sigurðar 
Sigurðssonar á Reykjum á Reykjabrautí Húnaþingi. Sig- 
urður var einn af allra merkustu bændum í Húnavatns- 
sýslu á fyrri hluta 19. aldar. Voru þau hjón, Jón og Ást- 
ríður mjög fyrir öðrum að ætt og atgjörvi á sinni tíð og 
ástsæl og velmetin; bjuggu þau um langan tíma á Víði- 
mýri og mun þeirra lengi minnst verða, að höfðingsskap 
og risnu. Þó eigi sje hægt að segja, að Jón á Víðimýri 
væri stórskáld, þá er samt víst, að hann var eitt af vorum 
beztu alþýðuskáldum; hann var eins og Stephan skáld 
kvað um P. Ó.: ,,Söngur á hverri tungu“. Ei er mjer 
vel ljóst, um systkini Jóns sál. á Víðimýri; veit jeg víst að 
hálfbróðir hans var Hjálmar Loptsson á Æsustöðum 
í Langadal og sem síðar bjó í Þverárdal uppfrá Bólstaða- 
hlíð, hið mesta mikilmenni. Systur Jóns voru: Ingiríður 
kona Benóní á Beinakeldu í Húnaþingi og Þorbjörg á 



80 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Reykjum; en hvort Jón átti fleiri systkini, er hjer ekki 
hægt ah segja. Bróðir Ástríðar á Víðimýri, ætlajegværi 
Sigurður er lengi bjó á Kagaðarhóli á Ásum og síðar á 
Refsstöðum í Fremri-Laxárdal. Systkini Sigurðar Jóns- 
sonar voru: Sigfús, preslur að Mælifelli í Skagafirði; Sig- 
urjón og Árni, báðir dánir og ein systir Guðrún að nafni, 
gipt Birni Erlendssyni ættuðum úr Þingeyjarsýslu, Guð- 
rún dó í Norður-Dakota. Sigurður kvongaðist ungur, 
Sólveigu dóttur Nikulásar á Stóru-Seilu, Magnússonar 
prests í Glaumbæ, en móðir Sólveigar var Sigríður Árna- 
dóttir, Helgasonar á Fjalli í Sæmundarhlíð. Bræður 
Nikulásar á Stóru-Seilu voru: Halldór í Geldingaholti, 
Magnús á Stóru-Seilu og Einar í Krossanesi faðir Indriða 
leikritaskálds í Reykjavík; hálfbróðir þeirra Glaumbæjar- 
bræðra var Jón á Ögmundarstöðum, en systir þeirra var 
Efemía, kona Gísla Konráðssonar, sagnritara og skálds. 
Sólveig kona Sigurðar andaðist heima á íslandi; með 
henni átti hann tvo sonu Nikulás og Jón, sem báðir eru 
ásamt föður sínum í Alberta. Sigurður giptistöðru sinni, 
Sigríði frændkonu sinni Benonídóttur frá Beinakeldu. 
Systir Sigríðar var Elín, kona Jóhanns Einarssonar frá 
Krossanesi, bróðir Indriða leikritaskálds. Sigurður fór 
vestur um haf af Sauðárkrók árið 1887 til Winnipeg, en 
fór þaðan suður til Norður-Dakota og var þar hin næstu 
missiri. Þaðan flutti hann til Alberta árið 1889 og settist 
að í Calgary; norður í íslenzku byggðina flutti hann 1891. 
Settist hann þá að á landi því, er Ólafur frá Espihóli hafði 
fyrst aðsetur sitt á, en árið 1894, færði hann bú sitt aust- 
ur um Fell, þangað sem Einar læknir hafði áður búið, 
og nú er Sólheima-pósthús; nam Sigurður það land og 
bjó þar síðan. Sigurður er greindur og lipur hagyrðing- 
ur, skemmtinn og ann íslenskri menning og þjóðerni. 



ALMANAK 1912. 


81 


Síöan Sólheima-pósthús var opnað, hefir Sig'uröur veriö 
þar póstafgreiöslumaöur. 

34. ÞÁTTUR. 

Magnús Steinsson. Magnús er Skagfirzkurað ætt. 
Faðir hans var Steinn Vigfússon frá Stóru-Gröf í Lang- 
holti, í Skagafjarðarsýslu; móðir Magnúsar hjet Guörún 
dóttir Guðmundar Jónssonar, er lengi bjó í Áshildarholti 
í Borgarsveit í sömu sýslu. Steinn var lengi hreppstjóri 
í Sauðárhreppi og var talinn duglegur karl; hann varbús- 
umsýslumaður mikill og ákafamaður, enda var hann tal- 
inn maður ríkur af fje. Sj'stkini Magnúsar voru níu, 
tveir bræður sem dóu ungir og sjö systur. Magnús áttti 
konu er Ásta Salvör hjet; hún. var ísfirzk að ætt. Faðir 
hennar hjet Þorvarður Brynjólfsson, en móðir hennar Ásta 
Jónsdóttir. Voru þau lengi í ísafjarðarkauptúni. Syst- 
kiniÁstu voru: Gísli Guðmundur—Goodman—núíPonoka, 
Alberta og Rannveig og Kristín, nú báðar dánar. 
Magnúsi og konu hans hefir orðið fjögurra barna auðið: 
Þorsteinn Óskar, sem dó ungur; þrjú eru á Iifi: Össur 
Kristján og tvær stúlkur: Ásta og Guðrún. Magnús ólzt 
upp með föður sínum. Árið 1883 fór hann til Ameríku; 
settist hann þá að í Winnipeg; vann hann þá hin næstuár 
á ýmsum stöðum í Mantoba, einkum við járnbrautavinnu. 
Árið 1890 fór Magnús vestur til Calgary og giptist þar 
það sama ár. Árið 1891 flutti Magnús norður í íslend- 
ingabyggðina, norðan Red Deer, og settist áland í grennd 
við Burnt Lake, en var þar ekki lengi; skilaði hann því 
landi aptur til stjórnarinnar. Flutti hann þá vestur að 
Medecine-á og bjó þar um næstu ár. Árið 1898 nam 
Magnús land að vestanverðu við Medecine-á, móts við 
land Guðmundar Þorlákssonar; á því landi bjó hann þang- 
að til árið 1907 að hann ljet af búskap; seldi hann þá 



82 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


lausafje og flutti norður meS járnbraut, til bæjar þess, er 
Ponoka er nefndur; befir hann síðan stundaö mest járm 
brautarvinnu. Magnús er góöur drengur, vandaöur og 
áreiöanleg-ur í öllum viðskiptum. 

35. ÞÁTTUR. 

Gísli Eiríksson. Faðir Gísla var Eiríkur Einarsson 
á Þorgrímsstöðum í Breiðdal í Suður-Múlasýslu, en móöir 
hans hjet Margrjet Guðmundardóttir á Stórasteinsvaöi í 
fíjaltastaðaþinghá í Norður-Múlasýslu. Systkini Gísla 
eru fimm lifandi; einn bróðir hans er heima á íslandi, Björn 
að heiti, í Höskuldsstaðaseli í Suður-Múlasýslu. Hjer í 
landi eru: Einar, austur í Sask.; Inibjörg kona Einars 
Jósefssonar í grennd við Hensel, Norður-Dakota; Guðlaug 
kona Guðmundar Finnbogasonar nú í Manitoba og hálf- 
bróðir Gísla, Björn Ólafsson við Hensel, Norður-Dakota. 
Gísli átti konu þá, er Anna Kristín hjet, hún var dóttir 
Einars Guðmundarsonar, Þorsteinssonar á Melum í Fljóts- 
dal í Norður-Múlasýslu. Móðir Önnu Kristínar var Jarð- 
þrúður Guðmundsdóttir, Finnssonar frá Skeggjastöðum á 
Jökuldal í Norður-Múlasýslu. Systkini Önnu Kristínar 
voru: Þórunn, gipt Gísla Egilssyni í nánd við Hensel, 
Norður-Dakota og Halldór við Otto, Man. Þau Gísli og 
Anna Kristín eignuðust tólf börn; af þeim eru fimm á lífi: 
Einar, lyfsali í Cavalier, Norður Dakota; Hósías og Eirík- 
ur, sem eru hjá foreldrum sínum; Jarðþrúður gipt Tómasi 
Rafnssyni í Calgary og Guðrún Sigurbjörg, heima hjá 
foreldrum sínum. Ein dóttir þeirra var Margrjet, gipt 
Birni Björnssyni við Markerville. Gísli bjó á Þorgiíms- 
stöðum, áður hann flutti vestur um haf árið 1878. Fór 
hann þá til Nýja íslands og nam þar land; bjó hann á því 
þrjú ár, en flutti þá suður til Norður-Dakota; nam Gísli 
þar land nálægt Hensel og bjó þar þangað til árið 1891 



ALMANAK 1912 


83 


að hann flutti vestur til Alberta-nýlendunnar; nam hann 
þar land, eina mílu suðvestur af Markerville, þar sem hann 
hefir búiö síðan. Gísla er vel farið um flest; hefir hann 
gott og vel um hyrt bú og hefir reynzt nýtur liðsmaður í 
öllum fjelagsskap í byggðinni og fáir ætla eg sjeu þeir, sem 
reynist þrautbetri nje staðfastari, þegar málin eru torsótt 
og ekki gengur allt eins og æskilegt væri. 

36. ÞÁTTUR. 

Gunnlaugur Sigurðarson. Þótt sumir kunni að á- 
líta, að eigi sje næg ástæða til að telja Gunnlaug meðal 
landnámsmanna í Alberta-nýlendu, þá vona jeg, að við 
nánari athugun, sjái allir, að því er ekki þannig varið; 
hann byggði hjer heimili og bjó á því svo árum skipti og 
þannig var því varið með marga fleiri eins og sjá má af 
öðrum kafla sögunnar. 

Gunnlaugur er Evfirðingur að föðurætt, en Skagfirð- 
ingur í móðurætt. Faðir hans var Gíslason, Stefánsson- 
ar á Göngustöðum í Svarfaðardal í Eyjafjarðarsýslu. Móð- 
ir Gunnlaugs var Ingibjörg Jónasdóttir, Jónssonar frá 
Brúnastöðum í Fjótum í Skagafjarðarsýslu. Systkini 
Gunnlaugs voru: Jón, Guðrún, Gísli og Jónas og eru þau 
öll heima á íslandi. Kona Gunnlaugs var Margrjet Jóns- 
dóttir, Jónssonar, er lengi bjó í Stafnsseli og síðast á 
Fossum í Svartárdal í Húnavatnssýslu, en móðir Mar- 
grjetar var Jóhanna Þorfinnsdóttir ættuð úr Svarfaðardal. 
Gunnlaugur er fæddur 10. sept. 1860 á Göngustöðum í 
Svarfaðardal og ólzt þar upp; síðast var hann á Ósi í sömu 
sveit og fór þaðan vestur um haf árið 1887. Sá vestur- 
faraflokkur fór meginlega til Brandon, Man.; þangað fór 
Gunnlaugur einnig, en dvaldi þar skamma stund; hjelt 
hann aptur austur til Winnipeg, um veturinn eptir. í 
Winnipeg var Gunnlaugar hin næstu ár. Frá Winnipeg 



84 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


fór Gunnlaugur vestur um fjöll til borgarinnar Vancouver 
og var þar um hríö. Þaöan fór hann austur aptur áriö 
1889 til Calgary og settist þar aö. Ári síðar 1890 flutti 
Gunnlaugur norður um til nýlendunnar og byggði sjer þá 
heimili á ómældu landi, eina mílu suður frá því sem 
Markerville nú er; þar var Gunnlaugur þrjú ár; eptir þau 
liðin flutti hann aptur til Calgary, en ljet þá af hendi bú- 
stað sinn til Bjarnar Björnssonar. í Calgary var Gunn- 
laugur þá hin næstu ár, en fór þaðan vestur að hafi til 
Ballard, Wash. árið 1902 og var þar hin næstu missiri. 
Árið 1904 fór Gunnlaugur austur til Calgary og bjó þar 
þangað til árið 1908, að hann færði sig norður til Red Deer 
bæjar; keypti hann þar bæjarland, byggði á því og hefir 
búið þar síðan. Gunnlaugur er timbursmiður a6 handiðn; 
er hann allstaðar viðurkendur sem bezti smiður og fram- 
úrskarandi verkmaður; hann er drengur góður og vinsæll 
og vel virfur hjá öllum sem kynnast honum. Sannast 
það á Gunnlaugi, að dyggðin og ráðvendnin, eru sín eig- 
in verðlaun. 


37. ÞÁTTUR. 

Björn Björnsson. Faðir Bjarnar var Björn Jónsson 
í Hlíð við Kollafjörð á Hornströndum. Móðir Bjarnar 
var Þórdís Guðmundardóttir, var Guðmundur sá Einars- 
son; voru þeir Einar og Ásgeir alþ.maður á Þingeyrum í 
Húnaþingi bræður. Björn átti mörg systkini og eru þau tal- 
in í II. kafla 19. þætti, þar sem sagt er frá ætt Guðbjargar 
systur Bjarnar. Björn átti Margrjeti dóttur þeirra hjóna 
Gísla Eiríkssonar og Önnu Kristínar Einarsdóttur; Mar- 
grjet dó ung 33 ára af barnsburðarafleiðingum. Þau 
hjón höfðu eignast tíu börn, af þeim eru sjö lifandi. Björn 
kom til Alberta ári síðar en Gísli tengdafaðir hans og 
setti bú saman suður frá Markerville, þar sem áð.ur hafði 



ALMANAK 1912. 


85 


búið Gunnlaugur smiður; var það á ómældu landi; en ept- 
ir að landið var útmælt, færði Björn bústað sinn lengra 
suður í tunguna; nam hann þar land og byggði á því; 
leizt honum þar vera myndu betri landskostir; þar hefir 
hann búið síðan. Eptir að Björn missti Margrjeti konu 
sína, bjó hann með börnum sínum, sem flest voru á unga 
aldri; var elzta dóttir hans, Anna að nafni, fyrir innan 
stokk hjá honum hin næstu missiri; eigi löngu síðar gipti 
Anna sig enskum manni og ekki að frændaráði; hugnaði 
Birni lítt sá ráðahagur, en gat þó eigi að gjört. Ekki 
hafði Björn efnum til að dreifa, er hann kom til Alberta 
og setti bú saman, en hann var stakur dugnaðar-og kapps- 
maður og Ijet eigi fyrir bíta að efla hag sinn og tryggja 
framtíð sína, þótt það kostaði erfiðleika, græddist honum 
brátt hagsæld og fje, svo hann er með rjettu talinn einn af 
beztu búendum byggðari'nnar. Margrjet kona hans, var 
heldur ekki hlífisöm, en ótrauð til framsóknar meðan dag- 
ur vannst til. 


38. ÞÁTTUR. 

Jón Jónsson (Strong). Jón var fæddur á Geiteyj- 
arströnd við Mývatn. Foreldrar hans voru: Jón Jóhann- 
esarson, er lengi bj'ó á Geiteyjarströnd og Kristbjörg Ingj- 
aldsdóttir frá Halldórsstöðum í Bárðardal. Jón ólzt upp 
hjá foreldrum sínum þangað til hann giptist árið 1872, 
ungfrú Helgu Ingibjörgu. Foreldrar hennar voru: Davíð 
Jósafatsson og Rannveig Jósefsdóttir frá Austaralandi í 
Axarfirði. Foreldrar Helgu bjuggu allan sinn búskap á 
Ferjubakka í Axarfirði í Þingeyjarsýslu. Jón Strong átti 
tvær systur: JóninnuSigurrósogSigríði,sembáðarfluttutil 
Ameríku og giptust þar; báðar eru þær nú dánar. Systk- 
ini Helgu voru átta; þrjú þeirra dóu ung og einn bróöir 

5 



86 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


hennar Valdimar aö nafni, drukknaði vorið 1911 í Winni- 
pegvatni; fjög'ur eru á lífi: Friðfinna Guörún, gfipt Sigur- 
jóni Guðmundarsyni á Litluströnd í Mývatnssveit; Jón- 
inna Rannveig í Skógum í Axarfiröi; Anna Jósefína, gipt 
kona í Argyle, Man. og Jósef bóndi við Baldur, Man. 
Helga varfjórði liður í móðurætt frájónasi Hallgrímssyni 
skáldi. Börn þeirra Jóns og Helgu eru sex á lífi, öll hér 
í Ameríku; einn sonur, Jón Ármann, að Markerville og 
fimm dætur: Hin elzta þeirra er Svava, gipt Jóni Kjærne- 
sted, Winnipeg Beach; önnur er Regína, gipt Guðmundi 
syni Stepháns skálds, verzlunarmanni á Markervillejþriðja 
er Lára Sigurlína, kona Jóns Benedictssonar, verzlunar- 
manns á Markerville; tvær systurnar munu vera í Winni- 
peg, Rannveig Jósefína og Kristbjörg Málfríður. Vorið 
1883 fluttu þau Jón og Helga að Ytri-Neslöndum í Axar- 
firði; þaðan fluttu þau vestur til Ameríku árið 1884 og 
settust að í Kinmount, Ontario, en fluttu þaðan vorið 1885 
vestur til Winnipeg og dvöldu þar stuttan tíma, en fóru 
þaðan suður til Dakota og bjuggu þar hin næstu missiri; 
ætla jeg að Jón tæki þar land norðan Tunguár, þótt það 
sé ekki víst. Jón flutti aptur til Winnipeg og hafði þar 
dvöl nokkra, áður hann flutti til Alberta, en það var árið 
1889; settist hann þá að í Calgary u'm sinn, en norður til 
nýlendunnar mun hann hafa flutt árið 1891. Jón var nærþví 
allslaus er hann kom til Calgary, þar vann hann við smíða- 
vinnu og þótt hann hefði stóra fjölskyldu um að sjá, bætti 
hann þó hag sinn mikið. Þegar hann var kominn norð- 
ur, efndi hann til bólstaðar að vestanverðu við Medecine á 
upp frá landnámi Bjarna Jónssonar; húsaði Jón þar snotr- 
an bæ í skógarrjóðri á árgilsbakkanum ;er þaðan fagurt 
útsýni yfir bygðina austur og suður; síðar nam Jón það 
land og bjó þar til æfiloka. Jón andaðist árið 1907, var 
hann þábúinnað missa Helgu kouu sína, hún andaðist 1895. 



ALMANAK 1912. 


87 


Jón sál. Strong var mikilmenni um flest. Hann var þjóð- 
hagasmiður; á íslandi vann hann mest að járnsmíði, en 
hjer vestanhafs lagði hann timbursmíði fyrir sig; hann 
var smiður á allt; allt sem hann lagði hönd á, bar vitni 
um mikinn hagleik og hugvit mikið. Jóni Strong verður 
aldrei rjettar lýst, en Stephán skáld gjörði í minningar- 
ljóðum þeim, er hann kvað eptir Jón, þar stendur meðal 
annars þetta: 

,,Snilld hann átti að erfðum 
,,engan lærdóm, 

,,hug og mannvit mikið, 

,,minna af fróðleik; 

,,kjark og afl við örðugt 
,,atlot færði; 

,,skaplund skörungmennis 
„skjallmál engin“. 

39. ÞÁTTUR. 

Einar Jónsson (Hnappdal). Eptir aö Sigurður J. 
Björnsson, hafði flutt á burtu af landi því, er hann settist 
á—eins og segir í II. kafla 1. þætti—var það í eyði, þó 
ekki lengi. Frá Dakota kom árið 1889, sá maður er hjet 
Einar Jónsson, hafði hann kenningarnafn Hnappdal. Ekki 
er mjer kunn ætt Einars, utan að hann var ættaður úr 
Hnappadalssýslu og var þar uppalinn. Einar settist að í 
Calgary um sinn, en fór þó aokkru síðar norður og nam 
land það er Sigurður Jósúa hafði laust látið; varð Einar 
eigandi þess og lifði þar öðru hvoru mörg ár; að síðustu 
seldi hann landið og fór suður til Dakota, þar átti hann 
börn vel stæð, tvo sonu Sigurð og Jón og hjá honum dó 
Einar, að því eg bezt veit. Síðari kona Sigfúsar Ólafs- 
sonar, bónda í Dakota mun hafa verið dóttir Einars. 
Einar Hnappdal var góður og skynsamur karl en hafði 
farið á snið við bóklega menntuti. eins og fiestir alþýðu- 



ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


88 


menn á þeim tímum. Hreppstjóri var hann lengi í sveit 
sinni heima á íslandi. Hann var þrekmaður og hafði óbil- 
andi kjark og áræði fram á elliár. Einar var mikilmenni 
að mörgu leyti, þótt honum yrði það ekki ávalt að liði, 
eins og bezt hefði orðið ákosið. 



40. ÞÁTTUR. 

Kristinn Kristinsson. Kristinn er Skagfirðingur 

að föðurætt, en móð- 
urætt hans var á Aust- 
urlandi. Kristinn fað- 
ir hans var Jóhannes- 
son, Jónssonar; Jó- 
hannes bjó fyrst á 
Skatastöðum í Skaga- 
fjarðar iölum en síðar 
áVindheimum íTungu 
sveit; var hann merk- 
asti maður, sinnar tíð- 
ar, virtur og ástsæll 
af öllum; hann var 
hreppstjóri um 30 ár í 
Lýtingsstaðahreppi. 
Jóhannes ,áttij fimm 
sonu: Kristinn, Árna, 
Eggert, Jóhann og 
Eyjólf og eina dóttur 
Arnfríði, móður Egg- 
erts Jóhannssonar í 
Winnipeg, fyrrum ritstjóra ,, Heimskringlu 11 . Eyjólfur 
bjó á Vindheimum eptir föður sinn látinn og þótti merkur 
maður. Móðir Kristins hjet Margrjet hún var Guðmund- 
ardóttir, vár hún ættuð af Austurlandi. Kristinn Krist- 







ALMANAK 1912. 


89 


insson, er fæddur árið 1854, að Brú á Jökuldal í Norður- 
Múlasýslu, óx hann þar upp,tilþess hann var 19.áraaðaldri. 
Þá var farið að verða tíðrætt um mannflutningfa til Amer- 
íku, var þar sagt gott til fjár, landskostir góðir og veður- 
gæði mikil; fýsti þá Kristinn, sem fleiri, að reynaþarham- 
ingjuna; hjelt hann þá vestur vorið 1873, ásamt fleirum 
ungum mönnum, munu hafa verið í því föruneyti nær 20 
íslendingar; af þeim voru nafnkenndastir: Árni Sigvalda- 
son, síðar í Minnesota-nýlendunni íslenzku; Lúðvik Guð- 
mundarson frá Torfastöðum í Vopnafirði, og Benedikt Jó- 
hannesson, síðar bóndi við Garðar, N.-Dakota. Maí 29. 
komu þeir til Filadelphiu, hjeldu þeir ferðinni áfram til 
Wisconsin, til borgarinnar Milwaukee; í Wisconsin ríki 
var Kristinn sex ár. Vorið 1879 flutti Kristinn til Norður- 
Dakota og nam þar land í grennd við Garðar. Árið 1882 
kvæntist Kristinn, ungfrú Sigurlaugu Guðmundardóttur, 
systur St. G. Stephanssonar skálds. Sigurlaug var vel 
að sjer gjör um flest, greind kona, sjálfstæð og þrautgóð. 
Þeim hjónum varð þriggja barna auðið, er öll náðu full- 
orðins árum; það voru tveir drengir, sem hjetu Stefán 
Kristinn Ólafur og Hannes Frost og ein dóttir: Guðbjörg 
Lilja að nafni, öll vel gefin og mannvænleg, hjeldu og for- 
eldrar þeirra þeim til menningar og fáir foreldrar ætlajeg 
að inni betur af hendi foreldraskylduna en þau hjón Krist- 
inn og Sigurlaug. Kristinn bjó á landi sínu í Garðar- 
byggð þangað til árið 1889, að hann flutti vestur til Al- 
berta; settist hann þá að í Calgary og dvaldi þar hin 
næstu missiri. Ekki verður hjer sagt með vissu hvert ár 
að Kristinn flutti norður í nýlenduna, en norðurmun hann 
hafa verið kominn fyrir árið 1892; nam hann þá land að 
vestanverðu við Medecine-á, þrjár mílur upp frá Marker- 
ville, móts við Stephan mág sinn. Vel er Kristni farið og 
margt vel gefið; ber til þess margt að hann má teljastfyr- 



90 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ir öðrum; hann er skynsamur og hefir ljósa skoðun, er 
vel málifarinn o g hefir náð talsverðri menntun í bæði ís- 
lenzkum og enskum fræðum. Þegar hann hefir gegnt 
opinberum störfum hefir hann jafnan þótt leysa þau vel af 
hendi. Þegar Kristinn flutti til Alberta, mun hann hafa 
veiið mjög fjelítilJ, en honum græddist fje smámsaman; 
ætla eg að því orði megi áljúka, að bagur hans blómgað- 
ist vel og honum yrði flest til vegs og ánægju, eptir að 
hann settist hjer að, þangað til árið 1905 að þau hjón urðu 
fyrir því þunga mótlæti að missa Stephan son sinn, 22ja 
ára að aldri, hinn mesta atgjörfismann og bezta dreng; 
það var sem dauðinn hefði fengið leyfi til að kjósa fyrir 
odd, ' hinn ágætasta úr ungramanna hópnum meðal vor, 
enda mátti segja, að hann væri fyrir þeim sakir flestra 
hluta; var hann harmaður mjög af foreldrum sínum og 
ættfólki og jeg ætla víst, að allir, sein höfðu nokkur kynni 
af honum minnist hans með eftirsjá og söknuði. Stephan 
sál. dó af taugaveikinni suður í Calgary. Var lík hans 
flutt norður og grafið á eignarjörð foreldra hans, þar sem 
er ákveðinn grafreitur ættarinnar, var hann hinn fyrsti, 
sem jarðaður var í þeim reit; grafreitur þessi er suður 
frá bænum á fögrum grasfleti meðfram árgilinu; þar hvílir 
unga mikilmennið og við hlið hans Gestur sál. Stephans- 
son, frændi hans og amma þeirra, Guðbjörg Hannesdóttir. 
Grafreitur þessi er löggiltur fyrir alda og óborna, að því 
jeg bezt veit. Stephan skáld kvað eptir nafna sinn og 
frænda, hugðnæm og innileg minningarljóð, sem prentuð 
eru í ljóðasafni hans ,,Andvökur“ I., bls. 187. Hinn son 
ur þeirra hjóna Kristins og Sigurlaugar, vinnur heima hjá 
þeim. Dóttur sína giptu þau Jóhanni Sigurði, syni Bjarna 
Jónssonar og eru þau í sambýli við foreldra sína þessi ár- 
in; stendur heimilishagur þeirra mága mjög vel, að því er 
sjeð verður. 



ALMANAK 1912. 


91 



41. ÞÁTTUR. 

Þórarinn Guðmundarson. Um ætt Þórarins verð- 

ur hjer lítiö sagt, 
sem áreiðanlegtsje. 
Hann er Skagfirö- 
ingur í föðurætt. 
Guðmundur faðir 
hans Var í Skolla- 
tungu í Göngu- 
skörðum í Skaga- 
fjarðarsýslu nokkur 
ár, áður hann færi 
til Ameríku; ermjer 
svo sagt, að Guð- 
mundur sá væri 
Pjetursson ættaður 
utan úr Fljótum. 
Móðir Þórarins hjet 
Ása, en um ætt 
hennar er mjer lítið 
kunnugt; það er þó 
ætlun mín, að ætt 
hennar hafi verið 
norður í Þingeyjarsýslu, helzt í Aðal-Reykjadal eða út á 
Tjörnesi og að hún hafi verið í frændsemi við Jakob á 
Breiðumýri, en þetta er aðeins tilgáta mín, dregin að lík- 
um. Kunnugt er mjer að Þórarinn er nærskyldur Jó- 
hönnu Einarsdóttir, konu Vigfúsar Halldórssonar, en ætt 
Jóhönnu var norður þar, eins og sagt er í II. kafla, 17. 
þætti. Fimm voru sj'stkini Þórarins; þrjú dóu í æsku, 
en tvær systur eru á Iífi: Þóra og Sigríður, báðar giptar 
enskum mönnum, búsettum í Winnipeg. Þórarinn er 
fæddur 1870 og missti móður sína litlu síðar. Þórarinn 






92 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


fór vestur um haf meö fööur sínum árið 1876, var hann þá 
fimm ára gamall; faöir hans fór til Nýja íslands og; dó þar 
litlu síðar; þi var kominn til Nýja-íslands Sveinbjörn, Jó- 
hannesson, sem fyr bjó á Veðramóti í Gönguskötðum; tók 
hann Þórarinn til sín, þó eigi strax við fráfall föður hans. 
Sveinbjörn fór til Norður-Dakota og settist að austnorður 
frá Mountain-pósthúsi; var Þórarinn þar með Sveinbirni 
mest af sínum uppvaxtarárum; lítið hjelt Sveinbjörn Þór- 
arni fram, nema til að vinna og var honum haldið fast til 
þess, en lítt var hann settur til mennta; var honum gefin 
naumur tími til skólanáms, og mun hann þar eigi hafa 
notið mer.ntunar svo teljandi væri. Þórarinn varð því að 
afla sjer nauðsynlegrar þekkingar jafnframt því að vinna 
á öllum tímum og það hygg eg að fáum hafi tekizt betur 
undir líkum ástæðum. Kom honum þá að liði að hann 
er bæði vel vitiborinn maður, og var snemma stilltur og 
gaumgæfur. Snemma sáu menn það, að Þórarinn var 
athugull maður og laghentur til allra verka, hafði hann 
gott lag á að nota vinnuvjelar og sjá hvað bentast var. 
Frá Sveinbirni fór Þórarinn nokkru fyr en hann yrði 20 
ára að aldri; mun honum hafa leiðzt vistin og virzt framtíð- 
arhorfurnar daufar; vann hann þá í ýmsum stöðum um sinn. 
Þá bjuggu þrjár mílur norður frá Mountain-pósthúsi, heið- 
urshjónin Hafsteinn Skúlason og Sigríður Þorbergsdóttir; 
þau fluttu frá íslandi árið 1874, til Nova Scotia, en þaðan 
til N.-Dakota og keyptu þar land í fjelagi við Jón Hill- 
man, tengdason sinn og bjuggu þar nokkur ár. Fóstur- 
dóttir þeirra hjet Hallfríður Magnúsdóttir, Gunnarssonar 
á Sævarlandi í Ytri-Laxárdal í Skagafjarðarsýslu, er ætt 
sú sögð í öðrum kafla sögu þessarar 23. þætti. Hallfríð- 
ur var á fóstri hjá þeim frá því á fyrsta aldursári til full- 
orðins ára og naut hins bezta uppeldis; var hún vel að 
sjer gjör um flest. Árið 1889 dó Hafsteinn; var þá Sig- 



ALMANAK 1912. 


93 


ríöur ein síns liös með Hallfríði fósturdóttur sína; mun 
þá Þórarinn hafa verið með þeim um sinn og virðist þeim 
hann vel; var Hallfríður þá gjafvaxta og þótti hinn btzti 
kvennkostur; fjekk Þórarinn hennar og hjeldu þau brúð- 
kaup sitt árið 1890. Árið eptir 1891 fóru enn nokkrir frá 
Dakota vestur til Alberta; einn af þeim var Þórarinn með 
konu sína og tengdanróður. Þórarinn settist að á ómældu 
landi austanverðu við Medecine-á, mílu norðaren Stephan 
skáld, en þegar landið var útmælt, nam ekkjan Sigríður 
þar land og eignaðist það, en að henni látinni, hlaut 
Þórarinn það og bjó á því þangað til hann flutti hjeðan. 
Sjálfur nam Þórarinn land í Fellshlíðinni, beint upp frá 
bústað sínum og varð eigandi þess. Árið 1905 hætti Þór- 
arinn búskap, seldi hann þá meiri hluta lausafjár síns og 
flutti til Red Deer bæjar; keypti hann þar bæjarlönd og 
bygði gott og vandað íbúðarhús, með öllum þeim þæg- 
indum, er höfð eru í öllum vönduðum bæjarbyggingum. 
Þar hefir hann búið síðan. Hefir hann fengist nær ein- 
göngu við samningsvinnu (kontrakt) og farið það vel úr 
hendi. Fimm börn eiga þau hjón á lífi, öll fremur mynd- 
arleg og vel gefin. Þau heita: Sigríður Florence, Ása 
Jóhanna, Ingibjörg Sigurlaug, Lilía Þorfríður og Steftn 
Victor. Öll eiga þau að ganga menntaveginn, ef þess 
verður auðið. Elztu systurnar tvær eru nú árskennarar á 
alþýðuskólum í þessu hjeraði, sú þriðja hefir kennt um 
tíma, en mun nú vera á háskólanum, en tvö þau yngstu 
langt komin með undirbúnings lærdóm. Eftir að Þórar- 
inn kom hjer vestur, kom það brátt í Ijós, að þau hjón 
voru vel að sjer gjör og ljetu gott af sjer leiða; Þórarinn 
tók mikinn þátt í öllu sem til framfara horfði í bygðinni, 
vanst vel að því, sem hann átti hlut að, því að hann var 
bæði hygginn og óeigingjarn og verkhagur maður í bezta 



94 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


lagi. Þau hjón hafa verið hjer að maklegleikum virt og 
vel metin. 


42. ÞÁTTUR. 

Sigurður Magnússon. Faðir Sigurðar var Magn- 
ús bóndi á Sævarlandi í Ytri-Laxárdal í Skagafjarðarsýslu, 
Gunnarssonar frá Geitagerði í Reynistaðasveit í Skaga- 
firði, en Gunnar í Geitagerði, var—að fróðra manna 
sögn—kominn í beinan karllegg frá Barna-Gunnari, sem 
lengi bjó á Hvalsnesi á Skaga og lifði þar í gegnum móðu- 
harðindin miklu, sem gengu yfir ísland—ef mig minnir 
rétt—litlu eptir 1750; var Gunnar sá fjórgiptur og átti 
með þeim að talið var 30—40 börn; af þeim komust á 
fullorðins ár 27 og var það að ágætum haft, hve þau voru 
jat'n mannvænleg og vel uppkomin; var hann svo kallaður 
Barna-Gunnar og hefir verið að líkum, einn mestur ætt- 
faðir á íslandi. Gunnar í Geitagerði var þríkvæntur og 
munu þeir Magnús og Ingjaldur bræður, hafa verið af 
fyrsta hjónabandi hans; sá Ingjaldur bjó í Eyhildarholti í 
Hegranesi og andaðist þar árið 1869, en Magnús mun 
hafa dáið árið 1873 á Sævaríandi. Móðir Sigurðar, var 
Sigríður Guðvarðardóttir frá Ketu á Skaga. Systkini 
Sigurðar voru: Hallfríður, kona Þórarins Guðmundarson- 
ar í Red Deer; Sveinn, bóndi við Foam Lakej Sask.; Ingi- 
björg, seinni kona Sigurðar Grímssonar við Brunt Lake; 
heima á íslandi eru: Sigríður, kona Jóhanns Sigurðsson- 
ar á Sævarlandi; Guðvarður, bóndi á Hafragili og Ingunn, 
kona Ólafs Sveinssonar bónda á Akri á Skaga. Ein var 
hálfsystir þeirra, Inga að nafni, nú déin. Sigurður 
kvæntist ungfrú Önnu Kristínu Pjetursdóttur frá Mikla- 
hóli í Viðvíkursveit í Skagafirði, var sá Pjetur Gunnlaugs- 
son, Jónssonar prests á Barði í Fljótum; móðir Önnu 
Kristínar var Jóhanna Ólafsdóttir, söðlasmiðs á Stóra- 



ALMANAK 1912. 


95 


Holti í Fljótum. Anna Kristín átti 19 systkini; af þeim 
eru á lífi fjögur; öll hjer vestanhafs: tveir bræður, Stef- 
án Guðlaugur og Sveinn báðir í Winnipeg og tvær syst- 
ur: Elín Petrína, gipt Albert Þiðrikssyni, við Húsavík í 
Nýja-íslandi og Guðlaug Sezelía, gipt Friðrik P'riðriks- 
syni, Brú-pósthús, Argyle, Man. Sigurður og Anna Krist- 
ín eiga sex börn; hið elzta þeirra heitir Stefán Sigurður. 
Sigurður . fór vestur um haf frá íslandi, árið 1888; 
fór hann þá til N.-Dakota, til móts við Þórarinn mágsinn 
og Hallfríði systur sína; dvaldi hann þar syðra hin næstu 
missiri, en árið 1891 fór hann vestur til Alberta ásamt 
Þórarni og fleirum; var hann þá um sinn með þeim hjón- 
um Þórarni og systur sinni, sætti hann þá daglauna vinnu 
einkum suður í Calgary og þar giptist hann Önnu Krist- 
ínu. Árið 1894 mun hann hafa byggt sjer heimili á landi 
því er liggur næst að vestan við land það er Jón G. Pálma- 
son settist á, en bjó þar eigi lengi heldur færði bú sitt á 
næsta land til norðurs; nam hann það land og hefir 
búið þar síðan. Ekki settu þau hjón bú saman með 
miklum efnum; eigi að síður græddist þeim brátt fje; 
bar til þess einkum tvennt: að þau sátu á einni af hinum 
beztu bújörðum sveitarinnar og þó öllu heldur hitt, að 
bæði voru samvalin að dugnaði og ráðdeid og þurftu í 
því efni hvorugt á annað að deila, bú þeirra er nú eitt af 
hinum beztu og stærstu búum byggðarinnar. 

43. ÞÁTTUR. 

JÓn Gottvill Pálmason. Pálmi faðir Jóns hafði það 
kenningarnafn, að hann var nefndur Skaga-Pálmi, var 
það dregið af landsvæði því er Skagi er nefndur og Hggur 
meðfram Skagafirði vestanverðum að sjó fram og mun 
Pálmi hafa dvalið þar lengst lífdaga sinna. Jón hjetfaðir 
Pálma og er mjer svo sagt, að hann væri Guðmundarson 
'frá Móbergi í Langadal í Húnavatnssýslu. Skaga-Pálmi 



96 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


var djúpvitur rr.aöur og kunni margt í fornum frseðum og 
þótti ástundum ekki dælt viö hann að fást, skáldmæltur 
var hann og fljótur að kasta fram kviðlingum við tækifæri; 
hann var á þeim tíma vel mentaður maður, las og skildi 
danska og þýzka tungu; hann fjekkst lengi við smáskamta 
lækningar og þótti heppnast þær vel. Móðir Jóns Gott- 
vils, var Margrjet dóttir Guðmundar Gunnarssonar, er 
lengi bjó á Skíðastöðum í Ytri-Laxárdal í Skagafjarðar- 
sýslu, hann var albróðir Gunnars ríka á Skíðastöðum; var 
Gunnar sá talinn einhver ríkasti maður á þeim tímum um 
Skagafjörð, annar en síra Jón prófastur Hallsson í Glaum- 
bæ. Gunnar bjó lengi á Skíðastöðum við rausn mikla og 
dó þar. Hans dóttir var Sigurlaug, sem átti Ólafur Sig- 
urðarson, umboðshaldari á Ási í Hegranesi; voru þær 
því bræðradætur Sigurlaug og Margrjet móðir Jóns Gott- 
vils. Þessir Gunnarssynir voru fjórir og tvær systur og 
voru þau systkini afkomendur Barna-Gunnars á Hvals- 
nesi og er hans að nokkru getið í 42. þætti hjer að fram- 
an. Jón Pálmason átti engan bróður en fjórar systur, 
sem fóru allar vestur um haf, til Canada. Tvær eru dán- 
ar; hinar eru. Eiín alsystir Jóns og Ingibjörg háifsystir 
hans Elínar fekk sá maður er Gunnar heitir, bóndi við 
Mountain, N.-Dakota; sonur Guðmundar, er lengi bjó á 
Hofstöðum á Skagaströnd, Gunnarssonar frá Skíða- 
stöðurn; eru þau hjón þrímenningar að frændsemi. Ingi- 
björgu átti Bjarni bóndi við Mountain, N.-Dakota, Bene- 
diktsson frá Eiðsstöðum í Blöndudal í Húnavatnssýslu. 
Jón Gottvill Pálmason fór vestur um haf árið 1874; var 
þá mikill mannflutningur vestur, meiri hlutinn af þeim 
flokki settist að í Kinmount, Ontario. Dvaldi Jón þar 
um sinn, en fór árið næsta 1875, tilNýja íslandsað Gimli, 
Man.; þar nam Jón land og var á því þrjú ár; þá flutti 
hann til Winnipeg og vann þá hjá bændum í Manitoba' 



ALMANAK 1912 


97 


um hin næstu missiri, þangað til árið 1881, að hann fór 
suður til íslenzku nýlendunnar í N.-Dakota, þar sem nú 
er nefnd Mountain-byggð. Þar nam Jón land og varð 
eigandi þess; eptir það nam Jón annað land vestur á Pemb- 
inafjöllum og hafði þar bólstaðargerð. Árið 1891 fluttihann 
ásamt fleirum vestur til Alberta; hafði hann þá reynt ham- 
ingjuna í Dakota, þessu frelsisins og framfaranna landi, en 
hangið stundum niðan í hjólinu, eins og fleiri framsóknar 
menn á þeim árum, sem miðuðu hærra en við hóf; samt 
var það að Jón bar hrærri hlut frá borði Dakota, en sum- 
ir aðrir, fjárhagslega skoðað; hafði heldur ekki utan eitt 
líf að verja. Þegar vestur til Alberta kom, valdi Jón sjer 
bólstað á ómældu landi, vestanverðu Medecine-árinnar og 
nam þar síðan land, eptir að landið var fullmælt; það var 
gott búland og frítt; var Jón þar lengi síðan. Þegar Jón 
búsetti sig í Alberta hafði hann efni nokkur, sem hann 
flutti frá Dakota og jók við þau að góðum mun eptir að 
hann kom til Alberta, svo að telja mátti, að hann væri 
velmegandi maður; en er áleið rýrnaði fjárhagur hans, bar 
tvennt til þess, það að hann var bilaðar að heilsu og því 
síður fær um að duga sínu og hitt að hann var optast einn 
síns liðs síðari árin og varð þá að láta skeika að sköpuðu 
um hyrðing búpenings síns og ætla eg að það hafi meira 
en nokkuð annað hnekkt hag hans. Árið 1903 seldi Jón 
lausafje sitt og rjeðist austur til Ottawa og var þar nokk- 
ur ár; eptir það seldi hann land sitt til Gunnars Jóhanns- 
sonar sem fyr segir. Eptir það höfðu menn litlar fregnir 
af högum hans þar eystra. Þá var það, að hann þýddi á 
ensku ágrip af sögu íslands og gaf hana út. Árið 
1909 yfirgaf hann Ottawa, hjelt hann þá suður til Dakota 
á fornar stöðvar og hefir verið þar síðan. Jón var maður 
skarpgreindur, hafði lesið margt og hugsað mikið, þótt 
ekki yrði það alt að framkvæmd, hann var skemtinn og 



98 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


skrafhreifur; hagyrðingur var hann, sem hann átti kyn til, 
en þótti fyrrum óvæginn í kveðskap sínum ogf illskældinn 
var hann kallaður af sumum. Aldrei hefir Jón kvongast, 
en einn son átti hann, Guðmund að nafni, það var greind- 
ur-piltur og gott mannsefni; hann lifði eigi lengi, en dó 
rúmlega tvítugur að aldri. 

44. ÞÁTTUR. 

Hermann Jónsson (Hillman). Hann var Skagfirð- 
ingur að ætt; faðir hans var Jón á Hóli á Skaga, Rögn- 
valdsson á Kleyfum á Skaga. Jón bjó á Hóli allan sinn 
búskap, þaðan kom þeim sonum hans kenningarnafnið 
Hillman, eptir að þeir fluttu til Ameríku. Móðir Her- 
manns var Una Guðbrandardóttir og var ætt hennar norð- 
ur í Fljótum. Albræður Hermanns voru: Jón Hillman, 
bóndi við Mountain, N.-Dakota og Pjetur Hillman, bóndi 
við Akra, N.-Dakota, en a'systir Hermanns hjet Guðrún. 
Hálfsystkin átti hann: Rögnvald, Gísla og Guðbjörgu. 
Kona Hermanns var Margrjet, hún var dóttir Ögmundar 
Jónssonar á Brandaskarði, en móðir hennar var Jóhanna 
dóttir Magnúsar á Fjalli á Skaga, Jónssonar, prests á 
Steinnesi í Húnaþingi. Hermann fór vestur um haf árið 
1887; fór hann fyrst til Pembina-hjeraðs, N.-Dakota og 
settist að í nánd við Akra, og dvaldi þar um hríð. Eptir 
það dvaldi hann tvö ár suður í Mountain-bygð, hjá Jóni 
bróður sínum. Þaðan flutti hann til Alberta-nýlendunnar 
árið 1891; voru þeir saman hið fyrsta ár Hermann og Jón 
G. Pálmason. Næsta ár byggði Hermann sjer heimili 
vestanverðu við Medecine-á, næst upp frá Jóni og nam 
þar land síðar. Börn eiga þau Hermann og Margrjet 
fimm á lífi, fjóra syni og eina dóttir, sem gipt erjónathan 
Ólafssyni í Edmonton. Hermann kom eignalaus frá ís- 
landi, svo að hann hafði naumast farareyri vestur, en 



ALMANAK 1912. 


99 


hann var hinn mesti dugnaðarmaöur og fór vel með efni 
sín; eptir að hann kom til Dakota, eignaðist hann nokk- 
urn fjárstofn, er hann hafði til Alberta; fyrstu árin jókst 
efnahagur hans hjer eigi síður en annara, því hann var á- 
hugamaður, að duga ástæðum sínum, en svo missti hann 
heilsu sína og hefir ekki síðan orðið jafn hraustur, sem 
áður; hnekkti þetta búnaði hans um sinn; eigi að síður 
hefir honum búnast hjer vel, einkum síðari árin; synir 
hans, sem fullþroska eru, Jón og Jóhann eru dugnaðar- 
og myndarmenn, sem hafa stutt búnað hans um undan- 
farin ár. 

45. ÞÁTTUR. 

Guðmundur Illugason. Guðn undur er ættaður úr 
Dalasýslu. Faðir hans var Guðmundarson. Kona Guð- 
mundar Illugasonar hjet Eþ'n Jónsdóttir, ættuð úr Dala- 
sýslu. Elín átti son, Jón að nafni, með Böðvari á Skarði 
er Jón nú kominn til Alberta. Guðmundur og Elín áttu 
tvser dætur; Guðlína Þorleif; hennar fjekk Friðrik Krist- 
jánsson, Jónssonar og Guðrún Ólína, sem er með foreldr- 
um sínum. Guðmundur flutti frá íslandi vestur um haf 
árið 1887 frá Bálkastöðum í Húnavatnssýslu, mun hann 
þá hafa farið til Dakota og sezt að í Mountain-bygð, hjá 
Sigurði Árnasyni og Karítas konu hans og verið í föru- 
neyti Sigurðar árið eptir, 1888, vestur til Alberta;Guðmund- 
ur var þá fjevann ogsettist að í Calgary, og vann þar hin 
næstu missiri, mest hjá Ólafi Goodman. Haustið 1889 
flutti Guðmundur norður til nýlendunnar og var þá enn 
með Sigurði Árnasyni hinn næsta vetur. Vorið eptir mun 
hann hafa sezt á land austur við Burnt Lake og dvaldi 
þar urn eitt eða tvö ár, en hvarf svo aptur til Calgary og 
var þar þá 8 ár. En árið 1898 mun Guðmundur hafa flutt 



100 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


noröur aptur og þá numiö land skammt norðaustur írá 
Tindaslóll, þar sem hann bjó síðan. 

46. ÞÁTTUR. 

Indriði Friðriksson (Reinholt). Indriði Reinholt, 
er fæddur árið 1863. Faðir hans var Jafetsson, var mjer 
svo sagt, að þeir forfeður Indriða, væru komnir af þýzk- 
um ættum. Móðir Indriða var Sólveig Rebekka dóttir 
Benedicts Björnssonar, sem lengi var póstur á Austur- 
landi. Systkini Indriða, sem á lífi eru: Friðrik, bóndi í 
í Ramsey-hjeraði í N.-Dakota og tvær systur: Ágústa og 
Valgerður, báðar giptar enskum mönnum. Indriði fór 
vestur um haf árið 1879 og var þá 16 ára að aldri. Hjelt 
hann þá til Dakota og var þar síðan lengi. Vann Indriði 
þá stöðugt hjá bændum um langan tíma, einkum norsk- 
um, nam hann þá bæði enska tungu og norska; norsku 
talar hann svo vel, sem hann væri innfæddur í Noregi. 
Indriði kvæntist árið 1887, Guðbjörgu, dóttir Jasonar Þórð- 
arsonar frá Sigríðarstöðum í Vesturhópi í Húnavatnssýslu. 
Móðir Guðbjargar hjet Anna, hún var dóttir Jóhannesar 
á Vatnsenda, er sá bær vestanvert við Víðidal í Húna- 
vatnssýslu. Guðbjörg á þrjú systkini á lífi: Jóhannes, 
bónda við Foam Lake, Sask.; Steinunn, gipt Jóhanni 
Sveinssyni við Burnt Lake, Alta og Anna Ingibjörg, gipt 
Jónasi Kristjánssyni við Milton, N.-Dakota. Guðbjörg 
fór til Ameríku . 18 ára gömul; hafði hún þá verið áður 
þjónustumær á Kornsá í Vatnsdal hjá þeim hjónum Lár- 
usi Þ, Blöndal, sýslumanni í Húnaþingi og frú hans; mun 
það mjög hafa hlúð að því, að Guðbjörg var hin mesta 
þrifnaðar og myndarkona. Ekki mun Indriði hafa numið 
land í Dakota, en kunnugt er mjer að hann keypti þar 
land og hafði búnað á því; ætla eg að Indriði legði þar 
margt á gjörfa hönd; bæði stundaði hann akurvrkju og 



ALMANAK 1912. 


101 


svo keypti hann þreskivjel og vann meö henni hjá bænd- 
um; var það sumra manna sögn, aö sá kostnaöur yrði 
honum ofjarl fjárhag-slega. Á þeim árum var akuryrkjan 
undirorpin áföllum, af frostum ekki síst á Pembinafjöllum 
og svo mun Indriöi hafa stundum færzt meira í fang, en 
hann megnaði, að reisa rönd viö, dróg þaö til þess, aö 
efni hans gengu til þurðar; fór hann þá noröur um og 
vestur til Alberta árið 1889; settist Indriöi þá aö í Calg- 
ary-bæ, þar var hann um hin næstu ár og starfaöi aö 
ýmsri bæjarvinnu. Árið 1894, er ætlun mín aö hann hafi 
flutt norður til nýlendunnar; nam hann þá innanskamms 
land, eigi langt frá Burnt Lake og bjó þar um nokkur ár; 
haföi hann á þeim árum þyngd mikla af vanheilsu þeirra 
hjóna, sem þrengdi þá enn mjög högum hans, haföi hann 
þá oröiö þunga fjölskyldu og mikinn kostnaö í búi. Brá 
hann þá búi, seldi land sitt og flutti til Reed Deer bæjar 
áriö 1901. Indfiði var þá orðinn heill af vanheilsu sinni 
og tók þegar aö stunda ýmsa vinnu í bænum og í grennd; 
sat hann um sinn yfir meiri hluta af allri samningsvinnu 
bæjarins; byggði IndriÖi sjer þar vandaö íveruhús úr steini. 
Indriði komst þá á skömmum tíma yfir miklar eignir. 
Orðiö mun Indriöi hafa fyrir skööum af samningsrofi 
sumra þeirra, er hann vann fyrir og hefir þaö þá eðlilega 
haft slæm áhrif á fjárhag hans. Þeim hjónum hefir orðiö 
níu barna auðiö, af þeim lifa átta, sum þegar fulltíða. 
Indriöi Reinholt er aö mörgu velgefinn maöur, hann er 
vel viti borinn, höföinglyndur, kjarkmikill og framsækinn 
og liggur síst á liöi sínu, meðan honum tilvinnst; og þótt 
honum hafi um sinn oröið fjefátt, verður hann ætíö talinn 
mikilhæfur og dugandi maöur. Mjer hefir stundum kom- 
iö í hug, hvort aö Indriði Reinholt, myndi ætíö hafa gefiö 
sjer tóm, til að athuga hagfræðislega kostnaðinn við hvaö 

6 



102 


OLAFUK s. thorgeirsson: 


eina, til samanburðar við inntektirnar; hvort hann sturid- 
um hafi ekki vogað til þess óvissa helzt ot' mikið. 



47. ÞÁTTUR. 

Jónas Jónsson. Jónas er Skagfirðingur í báðar 

ættir. Maðurerjón 
nefndur Bjarnason, 
hann bjó á bæ þeim í 
Skagafirði, er Álpta- 
gerði heitir, niður frá 
Víðimýri, bjó hann þar 
litlu eptir aldamótin 
1800, fram um árið 
1830 eða máske leng- 
ur. Bróður átti Jón í 
Álptagerði, sem Bjarni 
hjet; hann bjó á Sjáv- 
arborg, hann varfaðir 
Bjarna á Daðastöðum, 
föður síra Þorkels á 
Reynivöllum í Kjós. 
Jón í Álptagerði var 
sagður spakur að viti, 
stilltur í lund og gæt- 
inn. Jón átti tvo sonu, 
Jónas og Bjarna; þeir 
fæddust upp með föður sínum til fullorðins ára og voru 
atgjörfismenn um fiest, þótti þó Jónas bera langt af, sem 
síðar gaf raun vitni. Hann var afburðamaður að líkams- 
atgjörvi og spekingur að viti; var hann oft sóttur heim að 
ráðum, þegar málin tóku að vandast og þóttu viðsjárverð; 
leysti hann svo vandræði margra manna. Sagðisvo Krist- 
ján Kristjánsson sýslumaður í Húnaþingi, síðar amtmað- 







ALMANAK 1912. 


103 


ur, að ,,sá yrði að hafa vit í höfði og bein í hendi, sem 
drag-i hlut úr hendi Jónasar á Syðstavatni'*. Hann var 
hollráður og tryggur vinum sínum, en eigfi gjörði hann 
sér alla að vinum, ogf ekki þótti dælt við hann að 
fást, er hann snerist á móti. Jónas var talinn vel 
menntaður á þeim tíma og fróður um margt, hann 
stundaði lækningar og var heppinn og áreiðanlegur í þeiin 
efnum. Jónas álti konu þá er Sigurlaug hjet, hún var 
dóttir Einars á Yztavatni; þau hjón Jónas og Sigurlaug 
áttu tvö börn, Jón og Ingibjörgu. Jónar bjó lengi á 
Syðstavatni o g dó þar. Jónas átti eina dóttir áður hann 
kvæntist, Guðrúnu að nafni; hana átti Sveinn Guðmund- 
arson í Sölvanesi; móðir Guðrúnar hjet Margrjet Eiríks- 
dóttir. Ingibjörgu dóttur Jónasar átti Bjarni Skúlason, 
sem lengi bjó á Álfgeirsvöllum og Syðstavatni. Jón Jón- 
asson kvæntist konu þeirri er María hjet, dóttir Rögn- 
valdar bónda á Skíðastöðum í Lýtingsstaðahreppi, Þor r 
valdssonar, Kristjánssonar frá Kimbastöðum í Borgar- 
sveit. Móðir Maríu var Ingbjörg Guðmundardóttir frá 
Mælifelisá. Guðmundur á Mælifellsá átti fyrir konu, 
Rannveigu Skúladóttur frá Axlarhaga; systir Rannveig'ar 
var Ingibjörg kona Þorsteins Pálssonar á Reykjavöllum, 
hans son var Skúli, faðir Guðmundar þess er bjó lengi á 
Reykjavöllum, en flutti vestur um haf, litlu eptir 1870, 
faðir þeirra lögmannanna Barða og Skúla í Grand Forks, 
N.-Dakota. Jón Jónasson var vel gefinn maðurum flest 
og hinn bezti drengur í allri raun; hafði ljósar og skýrar 
gáfur, var lipurmenni og alúðarmaður í allri framkomu 
sinni við alla. Hann stundaði lækningar, bæði heima á 
íslandi og eptir að hann kom til þessa lands, með alúð og 
vandvirkni, og heppnaðist það í flestum tilfellum vel. En 
n.est var um það vert, að öll hans framkoma í orði 
og verki, bar órækan vott þess, að hann var góður 



104 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


maður. Þau Jón og María eignuðust átta börn; af þeim 
eru á lífi þrjú: Jónas, sem þessi þáttur talar um og tvær 
systur, Anna Guðrún, gipt Samsyni Bjarnasyni, bónda í 
Pembina-hjeraði, N.-Dakota, og Ingibjörg, gipt Helga 
Sigurði Helgasyni, tónfræðingi frá Reykjavík; voru þeir 
Helgi faðir hans og Jónas Helgason, söngstjóri við dóm- 
kirkjuna í Reykjavík, bræður. Jón og María bjuggu fyrst 
á Syðstavatni nokkur ár, en þaðan fiuttu þau að Saurbæ 
í sömu sveit og bjuggu þar þangað til árið 1876, að þau 
fluttu vestur um haf til Nýja-íslands og voru þar þrjú ár. 
Þaðan fluttu þau árið 1879, suður til Pembina-læjar í N.- 
Dakota. Þaðan flutti Jón til íslenzku byggðarinnar í 
grennd við Hallson-pósthús; fór þaðan aptur til Pembina; 
þar missti Jón konu sína árið 1883; fjell Jóni það mjög 
þungt og undi lítt hag sínum eptir það. Tveimur árum 
síðar, árið 1885, fór Jón læknir til íslands; giptist hann 
þar þá öðru sinni. Jarðþrúði Jónsdóttir. Mun Jón þá hafa 
ætlað sjer að setjast um kyrrt á ættjörðu sinni, en eigi 
varð það og hvarf hann hingað aptur vestur um haf; hjelt 
hann þá enn til Dakota með konu sína. Jón læknir dó 
árið 1887 í Hamilton, hjá Önnu Guðrúnu dóttur sinni. 
Með seinni konu sinni, átti Jón læknir tvö börn, pilt og 
stúlku; pilturinn dó ungur, en stúlkan Margrjet að heiti, 
er enn á lífi í Dakota. Eptir að Jón flutti til Dakota, 
nam Jónas sonur hans land austur frá Hallson. Árið 1887 
kvæntist Jónas, ungfrú Ingibjörgu Arnveigu Sigfúsdóttur 
Gíslasonar, Ólafssonar frá Húsey íVallhólmií Skagafirði. 
Móðir Sigfúsar var Rannveig Sigfúsdóttir bónda á Svaða- 
stöðum í Blönduhlíð, en móðir Rannveigar á Svaðastöð- 
um var Guðrún Skúladóttir á Skíðastöðum í Lýtings- 
staðahreppi. Móðir Guðrúnar á Skíðastóðum, var Vigdís 
Magnúsdóttir; var Vigdís sögð laundóttir Halldórs bisk- 
ups á Hólum í Hjaltadal. Systur Guðrúnar á Sklðastöð- 



ALMANAK 1912. 


105 


um voru þær: Rannveig Skúladóttir á Mælifellsá, móðir 
Ingibjargar Guðmundardóttir á Skíðastöðum og Ingibjörg 
Skúladóttir, kona Porsteins Pálssonar á Revkjavöllum, 
föður Skúla föður Guðmundar, sem lengi bjó á Reykja- 
völlum og áður er getið. Móðir Gísla í Húsey Ólafsson 
ar, var Helga Aradóttir, systir Margrjetar Aradóttur, 
tnóður Jóns prófasts Konráðssonar á Mælifelli. Móðir 
Ingibjargar Arnveigar Sigfússdóttur, var RannveigÁrna- 
dóttir bónda á Bakka í Vallhólmi, Gíslasonar, hreppstjóra 
í Hofstaðaseli í Blönduhlíð, Árnasonar. Móðir Árna á 
Bakka hjet Hólmfríður Skúladóttir, en móðir Rannveigar 
á Bakka, var Guðbjörg Gísladóttir, Jónssonar, prests að 
Hólum í Hjaltadal; foreldrar Gísla prests voru: Jón bisk- 
up Teitsson og Margrjet Finnsdóttir,biskups í Skálholti. 
Móðir Guðbjargar var Ingigerður Halldórsdóttir, Hjálm- 
arssonar, conrectors við Hólaskóla. Systkini Gísla prests 
munu þau hafa verið: síra Jón prófastur Jónsson á Auð- 
kúlu í Svínadal í Húnaþingi—drukknaður í Svínavatni— 
og Katrín kona Einars umboðshaldara Stefánssonar á 
Reynistað í Skagafirði. Jónas er fæddur á Syðstavatni 
árið 1858; ólst lirnn upp hjá foreldrum sínum og fylgdist 
með þeim vestur um haf, sem fyr segir, til Nýja-Islands 
og þaðan suður til N.-Dakota; frá Dakota flutti hann vest- 
ur til Alberta, árið 1889; settist hann að í Calgary og var 
þar fimm ár; vann Jónas þar mest við smíðavinnu. Árið 
1894, flutti Jónas norður til íslenzku byggðarinnar norðan 
Red Deer og staðfestist þar; nam hann þá land það, sem 
Ólafur frá Espihóli settist fyrst á og þar næst Sigurður 
Jónsson, að austanverður við Medecine-ána, þar sem 
Markerville er nú; er bærinn byggður úr landi Jónasar. 
Jónas kom til Alberta nær því fjelaus, en mjög hefir hagur 
hans breytzt til hins betra; hefir nú gott og arðsamt bú 
og líður vel. Jónas er sjálfstæður maður og vel gefinn að 



106 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


flestu, verkbagur á allt, sem hann leggur hönd á. Stefnu- 
fastur er hann og lítt fyrir að láta hlut sinn, svipar honum 
um margt til forfeðra sinna og glöggt má þekkja hjá hon- 
um ýmsa eiginlegleika afa hans, Jónasar á Syðstavatni; 
raunbezti maður er hann, sem Jón sál. læknirfaðir hans, 
tryggur og vinfastur. Ingibjörg Rannveig, kona Jónas- 
ar, er fædd á löngumýri í Vailhólmi í Skagafirði árið 1865; 
bjó faðir hennar þar og einnig í Húsey. Ólst Ingibjörg 
upp með foreldrum sínum og fór með þeim vesturum haf; 
systkini Ingibjargar, sem lifa eru: Jón Sigfússon (J. S. 
Gillies) bóndi við Morden, Man., mikilhæfur maður og 
drengur góður og Rannveig Sigfúsdóttir, bústýra Árna 
Pálssonar, bónda við Markerville, Alta; annar bróðir Ingi- 
bjargar var Árni Sigfússon, bóndi við Morden, Man., dó 
veturinn 1911. Foreldrar Ingibjargar eru enn á lífi; búa 
þau á eignarjörð sinni við Morden, Man., í grennd við Jón 
son sinn. Bæði eru þau háölðruð, Sigfús 87 ára, en Rann- 
veig 76; bæði er.u enn ern, svo fágætt er á þeimaldri; sjeð 
hef jeg nú rithönd Sigfúsar og er það með afbrigðum, 
hvað læsilega hann skrifar enn, svo gamall maður. Kona 
Jóns Bjarnasonar í Álptagerði, móðir Jónasar á Syðsta- 
vatni, hjet Anna Jónsdóttir frá Víðimýri. 


Hjer að framan, hefir þá verið skýrt frá landnámi Islendinga í 
Alberta-nýlendunni á tímabilinu frá 1890 til 1900; þó varð jeg að 
sleppa nokkrum landnemum sem tilheyrðu þessu tímabili; heíði jeg- 
ekki g'jört það, mundi þessi kafli, hafa tekið upp meira rúm, en á- 
stæður ,,útgefandans“ þoldu í þetta sinn. Þessir áminstu land- 
námsmenn, verða því taldir í IV. kafla sögunnar, sem verður gefin 
út í Almanakinu fyrir árið 1913, að því eg bezt veit. Nokkrar leið- 
réttingar við II. kafla fylgja hér með; fleira hefði þurft að athuga, 
en sem verður að bíða betri hentugleika. 



ALMANAK 1912. 


107 


Leiðrjetting-ar við II. kafla. 

6. þætti. Rang-hermt er það, að Norðurárdalur sje í Borgar- 
fjarðarsýslu, hann tilheyrir Mýrasýslu. 

8. þætti. Rangt er það, að Guðmundur Jónsson ætti dóttur, 
sem Þuríður hjeti; einnig er það ekki rjett, að kona Guðmundar dæi 
á Islandi, hún dó í Grafton, N.-Dakota. 

ii. þætti. Tvær málsgreinar eru þar algjörlega rangfærðar, 
þær eiga að lesast þannig: Guðmundur sá, var Sveinsson, bróðir 
Sölva gamla á Syðri-Löngumýri í Blöndudal, föður þeirra Sölva og 
Sigurðar, er fóru vestur um haf. Sölvi gamli var prúðmenni hið 
mesta og laglega skáldmæltur; hagmæltir voru og þeir synir hans, 
Sölvi þó langt framar; hann var spekingur að viti og slingur hag- 
yrðingur, en glettinn og napur í kveðskap. 

f 18. línu að ofan lesist: Tvær dætur misstu þau; önnur 
tveggja ára. 

14. þætti. Rangt er það, að Guðuuindur faðir Stepháns skálds, 
dæi í Wisconsin, hann dó í Dakota. Villa er það, að Stephán hafi 
giptzt 1889, á að lesast 1878 Einnig hafa fallið úr tvö orð, á að 
vera veikir og fáir. 

19. þætti. Hefir fallið úr á eptir orðunum: ,,sumarið 1890“: 
þau Guðmundur og Guðbjörg hafa eignast þrjú börn: Þórdísi og 
Aðalstein, sem dóu bæði ung; annar sonur þeirra lifir, Björn að 
nafni, 16 ára gamall. 

í 5. línu að ofan lesist: bróðir. 



AFI TEKINN AÐ LANI. 

Eftir Don Mark Lemon. 

„Viltu gera svo vel og lána okkur gólfsóflnn þinn 
og sorpspaðann?“ 

,,Ja nú er heima!“ varð Mrs. Allen að orði; hún stóð 
í eldhúsdyrunum og virti fyrir sér stúlkubarn lítið og 
skarpleitt, er stóð úti fyrir. “Lána hjá mér gólfsófl og 
sorpspaða?“ 

,,Já, madama, ef þú vilt gera svo vel. Við erum að 
flytja inn í næsta hús fyrir norðan og dótið okkar er ó- 
komið“. 

“Kond’ inn, barn“, sagði Mrs. Allen, þýðlega, og 
leiddi stúlkubarnið inn. ,,Það er sjálfsagt, ef dótið ykkar 
er ókomið, þá máttu fá lánaðan sóflinn og sorpspaðann, 
en þú verður að skila þeim undireins og þið eruð búin að 
halda á þeim“. 

,, Yes rna'am“. 

,,Eg vona að fólkið þitt kunni vel við sig á nýjastaðn- 
um“, sagði Mrs. Allen, alúðlega; hana langaði til að fá 
að heyra eitthvað meira af nýja nágranna fólkinu“. 

,, Yes ma'am , við vonum það líka, og við vildumóska 
að okkur falli við nágrannana“. Barnið greip upp ryk- 
spaðann og strásóflinn. ,,Ogmegum við fá fjaðrasópinn 
þinn líka?“ 

„Fjaðrasópinn minn?“ 

,,Yes ma'am. En ef þú átt engan til, þá sagði 



ALMANAK .1912. 


109 


mamma mér, að reyna við fólkiö í græna húsinu stóra, 
hinumegin við götuna“. 

,,Nú, jæja, ætl’ þú megir ekki fá minn“. Mrs. Allen 
tók fjaðrasópinn ofan af snaga og lét hann faras ömu 
leiöina og hitt. ,,Flýttu þér nú heim og hjálpaðu henni 
mömmu þinni til, og mundu aö skila öllu aftur undireins 
og þiö eruÖ búin að halda á því. Og vertu nú væn lítil 
stúlka!“ 

,, Yes ma'am , eg skal muna það“. Barniö fór sína 
leið, en Mrs. Allen kveið fyrir því með sjálfri sér, að 
fá fólk í nágrennið, sem alla tíð væri aö biðja um aö lána 
sér eitthvaö. 

Eftir tæpa klukkustund kom litla stúlkan aftur, spaöa 
laus og sóba laus og bað um að lána sér tekönnu. 

,,Hvað er aö tarna, barn, þú hefir ennþá ekki skilaö 
aftur því sem þér var lánað“ mæbi Mrs. Allen. 

,,No ma'am, ekki ennþá. Húsið er fjarskalega ó- 
hreint og mamma segir, aö þaö taki líklega allan daginn 
á morgun, að gera það hreint“. 

Mrs. Allen setti hljóða. Sóflarnir hennar, og báöir 
nýjir, þar aö auki. Þeir mundu veröa betri eftir, þegar 
þeir kæmu úr láninu! 

,,Please, ma'am ii ,sagði litla stúlkan rauðhæröa, og 
lét ekki svipinn á hinni fá á sig hiö minsta, „rnegurn við 
fá tekönnuna þína? 

Mrs. Allen langaði í svip til að löðrunga freknóttu 
kinnarnar á barninu, en hún hugsaði til heiðingjanna, og 
hugsaði með sér, aö þaö væri kristileg skylda sín, aðskoöa 
þessa bónbjarga nágranna eins og heiðingja, og breyta 
ekki ver við þá heldur en villimennina Senegambia. Hún 
sótti eirkönnuna sína og fekk telpunni. 

,,Þú mátt fá hana með því móti, aö þú skilir til henn- 



110 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ar móður þinnar, að hún verði að skila henni aftur fyrir 
klukkati hálf fimm í kvöld“. 

,,Ves ma'am 'Barnið sneri burt með könnuna, en 
mundi þá eftir nokkru. ,,Ó, if you please ma'am, viltu 
lána okkur svolítið te. Svart ef þú átt þab til, en annars 
er grænt fullgott. 

,,Þú vilt fá te líka!“ sag-öi Mrs. Allen seinlega. 
„Langar þig að fá sykur með því?“ 

Yes ma'ani. En pabbi segfir, að það sé ekki vert að 
fá alt lil láns í sama hús'nu, því að sumt fálk gfeti orðið 
súrt á svipinn. 

,,Þú átt þá föður?“ spurði Mrs. Allen fljótlega, eins 
og hún hefði beðið eftir að koma spurningunni að, og vildi 
vita vissu sína um vafamá). 

,, Yes ma'ain, tvo“ 

,,Tvo feður? Hvað ertu að segja, barn?“ 

„Annað þeirra er afi“, svaraði telpan. 

Mrs. Allen hló við kuldahlátur og spurbi: „h'ekstu 
hann að láni?“ 

,,No ma'am, en þú mátt það, ef þú vilt“. 

„Má hvað, greyið mitt?“ 

„Fá hann afa lánaðan“. 

„Eg ætti r.ú ekki annað eftir, en að fara aðlánahann 
afa þinn!“ mælti Mrs. Aleln. Hún varð reið að hugsa til 
þess „Eða hvers annars afa sem vera skal. Hlauptu 
nú heim og mundu að eg þarf að brúka könnuna klukkan 
hálf fimm í kvöld“. 

Barnið kinkaði kollinum og rendi augunum, hvöss- 
um, blágrænum um alt húsið, eins og hún væri að sjá út 
hvað hún ætti að fá að láni næst. 

Mrs. Allen var fyrst gröm við sjálfa sig, aðlánaþessa 
muni út úr höndunum á sér, en hratt því frá sér von bráð- 
ar og hugsaði sem svo: „Það væri enginn vandi, að 



ALMANAK 1912. 


111 


gera skyldu sína, ef mabur þarf aldrei annaö aB gera en 
gott þykir, og eg þykist vita, aö það sé skylda mín að 
hjálpa nágrönnum mínum. En eg ætla aö vona, aö það 
brúki gamlan strásófl á versta skítinn hjá sér. 

Klukkan var hálf fimm, en engin sást telpan meö 
rautt hár og tekönnu úr eir. Mrs. Allen fór að verða ein- 
beitt á svipinn. 

,,Jæja, þá það. Eg er búin að gera mína skyldu. 
það fær ekkert meira lánað hjá mér li . 

Maðurinn hennar kom heim af skrrfstofunui klukkan 
sex. Þá kom afi húsmóðurinnar ofan af lofti og settist 
fram í eldhús hjá stónni. Hún sagði þeim hið ljósasta 
frá nýju nágrönnunun, og kvabbi þeirra. 

,,Nú nú Beta“, sagði húsbóndinn hlægjandi. ,,Þetta 
eru sjálfsagt Tyrkir eða Tartarar. Vertu ekki að eyða of- 
mikilli góðvild á þá“. 

,,Eg held eg þekki svona fólk“, sagði sá aldraði. 
,,Það kvabbar af þér alt sem þú getur við þig losað, bæði 
innan stokks og utan, ef það getur“. Hann kinkaði koll- 
inum spekingslega. ,,Það þori eg að segja, bæði innan 
stokks og utan“. 

,,Það skal ekki fá svo mikið sem títuprjón hjá mér, 
héreftir“, sagði Mrs. Allen, og bar á borð í óða önn. 
,,Bezta fjaðrasóflinn minn og strásóflinn, eins og það hús 
var líka útleikið, þegar Wilsons fólkið fór úr því!“ 

En Mrs. Allen var ekki eins hörð í sér eins og hún 
lét. Daginn eftir, um hádegið, kom rauðhærða telpan 
enn að eldhúsdyrunum og bað hana að lána sér ísmolann 
hentiar, og þá varð henni ekki annað að orði en þetta: 

,,Lána ísmolann minn?“ 

,,Y es ma’arn Unga barnið er veikt, og ef þú vilt svo 
vel gera þá skal eg koma með ísinn rétt strax aftur“. 

,,Koma með hann aftur.þegar húið er að brúka hann 
handa veiku barni! Þú skalt ekki hugsa um það, telpa 



112 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


mín, þér er velkomiö aö fá molann og eiga hann“. Mrs. 
Allen tæmdi ís-skápinn hjá sér, vafði klakann í dagblað 
og fekk telpunni. ,,Það er slæmt að unga barnið skuli 
vera veikt! Eg vona að því batni fljótt aftur. En hvernig 
stendur á því barn, að þið hafið ekki skilað mér aftur strá- 
sóflinum og sorpspaðanum og fjaðrasópinum og tekönn- 
unni? Manstu ekki að eg sagði þér að eg þyri'ti á þeim 
að halda sjálf?“ 

,,Y es ma'am , en barnið var veikt í alla nótt. Eg fekk 
lánaða mjólk hjá- fólkinu í græna húsinu hinu megiti, og 
hún hlýtur að hafa verið súr, og svo gleymdi eg alveg að 
skila þessu aftur“. 

,,Hvað er að heyra að tarna barn, þurfið þið líka að 
fá lánað til að borða?“ spurði Mrs. Allen, og var mikið 
niðri fyrir. 

Sá gamli hafði staðið upp úr sæti sínu og kom nú rölt- 
andi til að vita hvað um væri að vera. Litla stúlkan 
svaraði ekki spurningunni, leit ekki einu sinni við hinni 
þriflegu Mrs. Allen, heldur starði á gamla manninn með 
miklum gleðisvip, þangað til hún hrópaði upp yfir sig: 

,,Ó, en hvað þetta er hreinn og fallegur afi!“ 

Mrs. Allen var væn kona í rauninni, og rann öll 
þykkja, því hana tók sárt til litlu stúlkunnar rauðhærðu, 
að afi hennar skvldi ekki vera hreinn og fallegur. 

,,Hlauptu nú heim, góða mín, og ef barninu versnar, 
þá segðu henni mömmu þinni, að senda eftir Dr. Brown. 

Y es ma'am. Litla stúlkan tók augun af öldungnum 

og flýtti sér burt með klakann. 

,,Það er skerpa í þessum krakka“, sagði Allen afi 
hlægjandi. ,,Heyrðurðu hvað hún sagði, Beta, að eg 
væri hreinn og fallegur gamall fnaður?“ 

,,Já afi, öllum þykir vænt um þig“, sagði Mrs. Allen 
og leiddi öldunginn að sæti hans. Hann hafði tvo um 



ALMANAK 1912. 


113 


áttrætt, og smá reri sér kýmandi, einfaldur og hégómleg- 
ur eins og- börn og gamalmenni eru vön að vera. 

Allan seinni hluta þess dags rendi Mrs. Allen hugati- 
utn oft til nágrannans og ávítaði sjálfa sig öðru hvoru. 
,,Eg er ekki kristin, nema til hálfg, annars hefði eg komið 
til þeirra fyrir löngu. En eg hef ekki haft tíma til þess, 
°íí e & £T et ekki að því gert, að mér er dauð illa við ná- 
granna, sem altaf eru síkvabbandi. Hvað um það, eg 
skal fara þangað á morgun og eg vona, að það haldi ekki 
að það sé í því skyni gert, að ganga eftir þessum munum, 
sem eg hef lánað því“. 

En næsta morgun, áður en Mrs. Allen var tilbúin að 
fara, kom litla stúlkan rauðhærða. Það var búið að þvo 
henni í framan svo að gljáði á hverja freknu og rauða hár- 
ið var slétt kembt aftur af kolli og bundið saman í hnal.k- 
anum með heiðgulu bandi. 

,,04, please ma'am“, sagði hún og blés mæðinni eft- 
ir hlaupin, ,,megum við lána hann afa þinn?“ 

Mr. Allen trúði ekki sínum eigin eyrum. ,,Lánahann 
afa minn?“ 

,,Y es ma'am, ifyou please. Við eigum von á prest- 
inum, og hann afi okkar er ekki nógu þokkalegur til að 
vera með fínum gestum“. 

,,Ja hérna“, Mrs. Allen stakk höndunum undir 
svuntuna og starði á barnið. 

,,Ifyou please, ma'am , Eg veit við höfum ekki skil- 
að strásólflinum og sorpspaðanum og fjaðrasópinum og 
tekönnunni, en eg skal lofa og líka enda það, að eg skal 
koma með hann aftur fyrir kvöldmatinn“, 

Hún mændi augunum, hvössum og blágrájnum fram 
hjá Mrs, Allen. ,, Hérna-kemur hann, ma’am. Ó, eg 
veit við megum lána hann, af því eg sagði að þú mættii 
fá okkar“. 



114 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


,,Hvaö er bamiö aö biöja um, Beta?“ spurði Allen 
afi og rug-gaöi til þeirra við staf sinn. 

,,Hún er að biðja um að fá þig lánaðan -1 , svaraði 
Mrs. Allen alveg forviða. 

Allen afi pikkaði stafnum sínum í gólfið næsta hróð- 
ugur. „Hvað sagði eg þér, Beta? Reglulega skarpur 
krakki! Langar til að fá lánaðan hreinan og fallegan afa, 
hva? Öldungurinn sneri sér að húsmóðurinni: ,,Hvar 
er hatturinn minn, Beta?“ 

,,Guð sé oss næstur, Allen afi! Þú ætlar þó ekki að 
láta lána þig—eins og tekönnu?“ 

,,Því þá ekki?“ spurði sá aldraði. 

,,Ó, gaman,gaman“,hrópaði litla rauðhærða stúlkan. 

Mrs. Allen leit á afi og barnið á víxl. Hún sáþráa- 
svipinn á þeim gamla og kannaðist vel við hann. Hann 
hafði einhvernveginn fengið þokka til barnsins og vildi 
ekki annað en fara í lánið. Hún sneri burt og stundi við, 
sótti hatt og hálsklút gamia mannsins og horfði á eftir 
þeim, þar til þau hurfu fyrir bugðu á götunni, sneri síðan 
aftur inn í eldhúsið. 

Aður en hálf klukkustund var liðin, var Mrs. Allen 
búin að ná sér,og gremjan fékk yfirhönd yfir hennar kristi 
legu þolinmæði. ,,Lána hann afa minn sjálfan!“ sagði 
hún við sjálfa sig. ,,Hvað ætla Robert segi við mig? 
Beta Allen, þú ert heiðingji!“ 

Hún leysti af sér svuntuna, setti upp hatt,lokaði hús- 
inu og gekk rösklega, þó gildleg væri, ofan götuna, að 
húsi nýja nágrannans. Þegar hún nálgaðist það, þá fylt- 
ist hún kvíða. Það sýndist vera alveg autt og mannlaust. 
Hún flýtti sér gegn um hliðið upp á dvrapallinn. Hurðin 
var opin í hálfa gátt og ekki bætti það um, að hún sá 
engin föt né húsmuni í fordyrinu. 

,,Hér er eitthvað öðruvísi en á að vera“, hugsaði hún 



ALMANAK 1912. 


115 


með sjálfri sér. ,,Ó, ef eitthvað hefir orðiS að honum 
afa, þá skal eg aldrei fyrirgefa þér, Beta Allen. Aldrei, 
aldrei!“ 

Þá heyrSi hún mannatnál innan úr einni stofunni og 
þekti rödd afa síns; hún gekk inn í forstofuna og tókekki 
eftir því aS hún hafSi ekki bariS og var því óheimilt aS 
ganga inn. 

HúsiS var aS sjá alslaust og fólkiS talaSi í hálfum 
hljóS'tm, en viS hvorugu hafSi Mrs. Allen búist hjá þeim, 
sem gengu á öSrum meS bónakvabbi. KvíSi og forvitni 
rak hana áfram aS því herbergi sem mannamáliS kom frá. 

HurSin var opin á gátt og hún leit inn. Rúm stóS 
þar upp við vegg,í því lá kona ljóshærS,fölleit og bláeygS 
og dró andann títt og erviSlega. MaSur stóS viS rúmiS 
og sneri baki viS dyrum; Mrs. Allen þekti af búningnum 
aS þaS var presturinn í þorpinu. ViS íótagaflinn stóð 
rauShærSa telpan og hélt í hendina á Allen afa, en á rúm- 
inu sat piltbarn og lék sér; þaS hafSi Ijóst hár og falleg 
blá augu eins og hún móSir hans. 

Mrs. Allen ræskti sig, og viS þaS sneri presturinn sér 
skyndilega viS. 

,,Mrs Allen! Eg er feginn aS kvenmaSur skyldi 
koma hér!“ Hann flýtti sér fram aS dyrunum og mælti 
fljótt og í hálfum hljóSum. ,,Ó, Mrs. Allen, hér er auma 
aSkoman. MóSirin og ungbarniS hafa verið hér alein í 
marga daga, og enginn til aS hugsa um þau nema litla 
telpan þarna. Þau eru allslaus og hafa ekki lifað á öðru 
en því sem hún hefir lánaS hjá nágrönnunum. Dr. Brown 
er nýfarinn héSan og sagSist ekkert geta aS gert, aum- 
ingja konan væri komin aS dauSa. Vilt þú ekki gera eitt- 
hvaS til að bæta úr bágindum hennar? 

,,Það er sjálfsagt“. Mrs. Allen gekk aS rúminu og 
tók í hendina á hinni sjúku, „BlessaSur auminginn“, 



116 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


mælti hún, ,,því léstu ekki einhverja konuna vita af því, 
góða, að þú varst veik?“ 

Hin sjúka reyndi til að rísa upp,en hún var svo mátt- 
farin að hún gat það ekki. 

,,Ó, eg er ókvíðin um sjálfa mig, heldur aumingja 
ungu börnin mín! Hvað ætla verði um þau ef eg dey? 

Mrs. Allen þaggaði niður í henni þýðlega. ,,Vertu 
ekki að hugsa um það núna. Þú skalt koma heim til mín 
og vera hjá mér þangað til þér er alveg batnað“. 

Hin sjúka brosti með gleðisvip. ,,Viltu halda íhend- 
ina á mér svolitla stund? Eg finn að eg má treysta þér“. 

Hin bláu bænaraugu lukustaftur, þreytulegt andvarp 
leið upp frá hinum fölvu vörum. 

Mrs. Allen hélt í hina hvítu hönd um stund, alveg 
hreyfingarlausa, — unz kuldinn sagði til að öndin var 
skilin við líkamann svo kyrt og hljóðlega. Þá lagði hún 
hægt niður höndina og leit álitlu stúlkuna við fótagaflinn. 

,,Hún mamma þín er sofnuð, góða mín“, sagði hún 
mjög þýðlega. ,,Við skulum taka unga barnið með okk- 
ur heim til mín, svo að hún móðir þín geti hvílt sig vært 
og lengi“. 

,,Please ma'iim “, sagði barnið, ,,þú mátt ekki verða 
vond við mig fyrir að segja svonaóttalega ósatt,að við hefð- 
um tvo feður, þó við ættum engan, og fyrir að skila ekki 
aftur því sem eg fekk lánað, af því við mamma vildum ekki 
láta fólk vita að við værum svona fátækar,og/>/e«se ma'am 
hérna er hann afi þinn, sem eg fekk lánaðan“. 

Presturinn sneri sér undan, þegar Mrs. Allen beygði 
sig og tók barnið í fangið. 

,,Blessaður munaðarleysinginn meðallahugprýðina*‘, 
sagði hún og komst við. ,,Það hefir alla tíð verið auðn í 
hjarta mínu, síðan hún Jennie mín litla dó, og þar hugsa 
eg að þið komist bæði fyrir, þú og ungbarnið hann bróð- 
ir þinn“. 

Allen afi stakk stafnum sínum hægt ofan i gólfið og 
kínkaði kollinum við unga barninu, það sat við fótagafi- 
inn í rúminu og hjalaði í móti honum. 


(K. S. þýddi). 



ALMANAK 1912 


117 


HELZTU VIÐBURÐIR OG MANNALÁT 
MEÐAL ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI. 


Vorið 1911 úrskrifuðust úr Colleg'e-deild Manitoba- 
háskólans. 

Stefán Bjarnason, 

Jóhann G.Jóhannsson, 

Baldur Jónsson, 

Walter Lindal. 


Vorið 1911 tók Jón Stefánsson fullnaðarpróf við lækna- 
skólann í Winnipeg með I.einkunn og varskömmu seinna 
veitt læknisstaða við almenna spítalann í Winnipeg. Jón 
ersonur Stefáns Péturssonar og fyrri konu hans Guðrúnar 
Jónsdóttur, er um eitt skeið bjuggu í Sigluvík við Eyja- 
fjörð. Býr faðir hans nú í Argyle-bygð í Manitoba. 


Háskóli Manítobafvlkis heiðraði síra Hjört J. Leó 
prest Þingvallanýlendu-safnaðar með M. A. nafnbót við 
háskólaprófin 1911. Var sú nafnbót veitt fyrir ritgerð 
um ritvissu Jóhannesar guðspjalls. 


30. apríl 1911 prestvígðist guðfrasðis-kandídat Carl 
J. Olson í kirkju St. Pálsssafnaöar í Minneota. Forseti 
kirkjufél. síra Björn B. Jónsson framkvæmdi vígsluna. 
Hann útskrifaðist frá prestaskólanum í Chicago nokkru 
fyrr í sama mánuði. Foreldrar hans eru Jónas Ólafsson 
og kona hans Katrín er búa í Minneota, Minn. 


18. júní 1911 var guðfræðis-kanídat Haraldur Sig- 
mar, prestvígður af forseta kir' jnfélagsins síra Birni B. 
Jónssyni í kirkju Frelsissafnaðar í Argyle-bygð. Utskrif- 

7 



118 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


aðist frá prestaskóla Gen. Councils í Chicago íaprílsama 
ár. Hann er sonur Sit^mars Sigurjónssonar fríi Einars- 
stöðum í Reykjadal í Þing-eyjarsýslu og konu hans GuS- 
rúnar Kristjánsdóttir frá Hólum í sömu sveit, er nú búa í 
Argyle-bygð í Manitoba. 

6. ágúst 1911 var vígð kirkja Þingvallanýlendu safn- 
arar í Sask. 


Leiðrétting. 

í almanakinu síða^jl. ár var þess getið að Leifur 
Magnússon frá Duluth hefði unnið Cecil Rhodes verðlaun- 
in. Fréttin var tekin úr öðru ís). vikublaðinu í Winnipeg 
er flutti hana snemir.a á árinu 1910. En eftir aðalmanakið 
er komið út um nýár 1911, er lýst yfir því af hlutaðeig- 
endum að þetta sé missögn, hann hafi ekki unnið þessi 
verðlaun. Hefði þessi missögn strax verið leiðrétt, 
hefði hún aldrei komist í almanakið. 


MANNALÁT. 

18. ágúst 1909: Ingunn Jóhannesdóttir til heimilis hjá 
syni sínum Jóhannesi Jónssyni bónda í Siglunesbygð 
í Manitoba (frá Fossvöllum í Norður-Múlas), 73 ára. 

15. okt. 1909: Jón Jónsson bóndi við Wild Oak pósthús i 
Manitoba (ættaður úr Þingeyjarsýslu; bræðrungur 
Þorst. Gíslasonar, ritstjóra í Rvík). 

4. marz 1910: Jóhannes Kjartan, sonur Ólafs Jóbannes- 
sonar og konu hans Valgerðar Guðmundsdóttur,er 
búa við Winnipegosis í Manitoba, 21 árs. 

13. sept. 1910: Hallgrímur Jósafatsson til heimilis á Bald- 
ur,Man.(fæddur á Ási í Kelduhverfi í Þingeyjars. 1856. 
Foreldrar hatis: Jósafat Gestsson og Helga Hallgrím- 
dóttir). 

29. nóv. 1910: SigurSur Guðmundsson í Winnipeg,ekkja 
hans heitirSólrún Sigurbjörg Guðmundsdóttir(bjuggu 
á Haukabrekku í Snæfellsnessýslu), 48 ára. 

1. des. 1910: Gísli Gíslason í Spanish Fork, Utah, 



ALMANAK 1912. 


119 


(ekkja hans heitir Steinunn Þorsteinsdóttir frá Jóns- 
húsum í Vestmannaeyjum. Foreldrar hans, Gísli 
Brynjólfsson og Þorbjörg- Þorsteinsdóttir, er eitt sinn 
bjugifu á Hóli undir Eyjafjöllum), 66 ára. 

6. des. 1910: Björn Hermannsson,til heimilis hjá tengda- 
syni sínum Steindóri Árnasyni í Nýja-íslandi (frá Sel- 
stöðum við Seyðistjörð), 77 ára. 

10. des. 1910: Guðbjörg' Magmúsdóttir til heimilis á Bald- 
ur, Man. (ættuð úr Þingeyjarsýslu), öldruð kona. 

12. des. 1910: Snjólaug Jónsdóttir, kona Jóns Jónssonar 
i Selkirk, dóttir Jóns bónda Björnssonar og konu 
hans Margrétar í Nýja-íslandi, 23 ára. 

12. des. 1910: Ragnhildur, dóttir hjónanna Skúla og 
Halldóru Johnson í Victoriu, B. C., 17 ára. 

18. des. 1910: Vigdís, kona Paul Johnston í Winnipeg; 
dóttir H. S. Bardals, bóksala, 26 ára. 

19. des. 1910: Magnús Johnson bóndi í Pembina County 
í N.-Dak. fæddur á Hóli í Öxnadal íEyjafj.s. 15-nóv. 
1848. Heitir ekkja hans Rósa Guðlaugsdóttir frá 
Steinkirkju í Fnjóskadal í Þingeyjars. Fluttu hingað 
vestur 1874. 

24. des. 1910: Guðmundur Kristjánsson, Mattíasson (frá 
Hliði á Álftanesi), til heimilis í New Brunswick í 
Canada, 67 ára. 

28. des. 1910: Helga Soffía Bjarnadóttir Johnson við 
Lundar-pósthús í Manitoba, 19 áia. 

í desember 1910: drukknuðu tveir ungir menn í Winni- 
pegvatni: Kristbjörn, sonur Stefáns bónda Signrðs- 
sonar við Árnes-pósthús, eins af frumbyggjum Nýja- 
íslands; hét hinn Stefán Jónsson frá Búatöðum í sömu 
sveit. 

Janúar 1911: 

4 Kristinn Hermannsson, nálægt Seattle, Wash. (ætt- 
aður úr Eyjafitði), 60 ára. 

5. Margrét Árnadóttir, kona Odds G. Akraness, bónda 
við Hnausa-pósthús í Nýja-íslandi, ^ættuð af Akra- 
nesi), 60 ára. 



120 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


7. Guðný, ekkja Jóhannesar Magnússonar (frá Langekru 
í Rangárvallas.,d. 1898. Fluttu þau til Vesturheims 
1871 og dvöldu fyrst á Washington eynni,(sjá Alman- 
ak 1900). Hún iést í Minneota, 86 ára gömul. 

9. Guðbjörg Gísladóttir, kona Hóseasar Björnssonar við 
Wynyard, Sask. Fædd á Höskuldsstöðum í Breiðdal 
í S.-Múlas. 1842. Foreldrar hennar, Gísli Þorvarð- 
son og Ingibjörg Einarsdóttlr. 

10. Síra Oddur V. Gíslason til beimilis í Winnipeg,75 ára. 

11. Þorsteina Júlía, ekkja Þórðar Sigurðssonar, Sigurðs- 
sonar frá Rauðamel í Snæfellsness., nú bóndi í Álfta- 
vatnsbygð í Man. Hún var dóttir Þorsteins Einars- 
sonar frá Tungunesi í Langaneshrepp í Þingeyjars., 
26 ára. 

12. Guðmundur Sigurðsson,Sigurðssonar (er bjó á Skegg- 
stöðum í Húnav.s.). Skagfirðingur að ætt. Til 
heimilis í Winnipeg, 66 ára. 

15. Elízabet Jónsdóttir í Lincoln County í Minn., frá 
Strandhöfn í Vopnafirði, 82 ára. 

18. Guðbjörg Hnnnesdóttir hjá syni sínum Stephani G. 
Stephanssyni, skálds, við Markerville, Alta. 

18. Guðmundur Einarsson við Adelaird-pósthús í Mani- 
toba. Flutti hingað vestur frá Eiði á Langanesi 1888. 

22. Þorgerður Jónsdóttir í Spanish Fork, Utah (ættuð úr 
Austur-Landeyjum í Rangárv.s.), kona Guðmundar 
Jónssonar,Einarssonar (frá Hámundarfelli í Þistilfirði), 
54 ára. 

31. JónasJónsson bóndi í Árnesbygð í Nýja-íslandi, heit- 
ir ekkja hans Halldóra Ásgrímsdóttir; á íslandi bjuggu 
þau sinn bú.skap allan á Hrærekslæk í Hróarstungu 
og fluttu þaðan vestur um haf 1876. 85 ára gamall. 

Febrúar 1911: 

5. Helga Jóhannesdóttir hjásynisínum Bi , 'ni Gottskálks- 
syni, Thorvaldssonar við Pine Valley-pósthús í Man., 
(ættuð úr Skagafirði), 68 ára. 

7. Sigríður Jónsdóttir, ekkja Magnúsar Guðmundssonar 



ALMANAK 1912. 


121 


(úr SvarfaSat dal í Eyjafj.s.), til keimilis hjá tengda- 
syni rínnm Ólafi bónda Egilssyni og dóttur,Svöfu,viö 
Wild Oak pósthús í Man., 78 ára. 

7. Vigdís Sigurðardóttir, kona Rafns bónda Nordal í 
ArgylebygS. 

10. GuSjón Guðjónssoti til heimilis í Selkirk, Man., (úr 
EyjafirSi), 52 ára. 

11. Louise Margrét, dóttir Eggerts Oliver og konu hans 
í Winnipeg, 17 ára. 

17. Guðmundur Hafsteinsson aS Hallson, N.-Dak., (frá 
Hrafnabjörgum í Svínadal í Húnavatnssýslu. 

18. Kristbjörg Jónsdóttir, kona Ásmundar Ásmundssonar 
á Baldur, Man., (ættuS úr Þingeyjars.), 83 ára. 

19. Una GuSmundson, ekkja Alberts GuSmundssonar í 
AusturbygS í Minn., 49 ára. 

21. Margrét Jónsdóttir, að heimili dóttur-dóttur í New 
Richmond, Wis., (ættuS úr Húnav.s.), 86 ára. 

22. Oddur Jónsson viS Mountain, N.-Dak., (ættaður úr 
FljótsdalshéraSi), um sextugt. Ekkja hans heitir 
Rósamunda Jónsdóttir. 

26. Einar Magnússon Vestfjörð í Mouse River-bygS í N.- 
Dak. (Foreldrar hans Magnús Einarsson í Skáleyjum 
á BreiSafirSi, Sveinbjarnarsonar frá Svefneyjum og 
SigríSur Einarsdóttir, Ólafssonar), 82 ára. 

27. Sigurbjörg Hannesdóttir,kona Jónasar MiðdalíWinni 
peg, (ættuð úr SkagafirSi), 54 ára. 

27. Kristján Abrahamsson í Winnipeg (fæddur 1853 í 
Hlíðarhaga í EyjafirSi. Foreldrar hans, Abrabam 
Hallgrímsson og FriSrika Jónsdóttir). 

Marz 1911: 

3. Einar, sonur Jóns Vestdal í Wynyard, Sask., 29 ára. 

4. GuSrún Runólfsdóttir, ekkja Jóns Daníelssonar (af 
Fellum í Norður-Múlas.), 88 ára. 

5. Guðrún Árnadóttir, kona Sigfúsar GuSmundssonar í 
Victoria, B. C., (ættuS úr Húnav.s.), 57 ára^ 



122 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


5. Júlíus, sonur Felix Thórdarsonar og konu hans Sig- 
ríðar Loptsdóttur í Sayreville, N. J., 20 ára. 

7 . Árni Sigdusson, bóndi við Brown-pósthús í Manitoba 
(ættaður úr Skagafirði, sonur Sigfúsar Gíslasonar og 
Rannveigar Árnadóttur, sem hjá honum dvöldu). 
Rúml. fertugur. 

8 . Stefán Jónsson á heimili sonar síns, Skúla viö Cavalier, 
N.-Dak. (úr Skagafirði. Ekkja hans heitir Guðrún 
Ólafsdóttir), 81 árs. 

12. Jón Þórðarson (hafnsögumanns Jónssonar frá Skeri 
við Evjafjörð). 

20. Þorkell Guðmundsson,bóndi í Lincoln Countyí Minn. 
(úr Skagafirði, kona hans Anna Skúladóttir, lézt 17. 
ág. 1911). 

22. Sesselja dóttir þeirra hjóna Stefáns Jónsscnar og Sig- 
urbjargar Stefánsdóttur í Watertown, S.-Dak., (frá 
Leifsstöðum í Vopnafirði), 20 ára. 

31. Narfi Halldórsson, til heimilis hjá syni sínum,Gufi- 
brandi, bónda nál. Leslie, Sask., (ættaður úr .i.rnes- 
sýslu. Foreldrar hans: Halldór Sveinsson og Guð- 
rún Narfadóttir er bjuggu á Kálfbóli), 71 árs. 

Apríl 1911: 

2. Sigurður Sigurðsson ísfeld, bóndi í Gardarbygð. 
(Fæddur í Holtseli i Grundarsókn í Eyjafirði 1843. 
Foreldrar hans Sigurður Árnason, skálds frá Skútum 
og Sigríður Þorsteinsdóttir. Heitir ekkja hans Krist- 
ín Ófeigsdóttir frá Klausturseli á Jökuldal. Fluttu 
til Vesturheims 1878). 

3. Magðalina Jónatansdóttir, kona Magnúsar bónda 
Jónssonar í Geysis-bygð í Nýja-íslandi (úr Húnav.s.). 

17. Sigríður Vigfúsdóttir, ekkja Péturs Péturssonar Jök- 
ull (d. 1892) til heimilis hjá dóttur sinni, Rósu, konu 
S. V. Jósephsonar í Lincolu County, Minn. (ættuð af 
Jökuldal), 74 ára. 

17. Guðrún Jónsdóttir, ekkja, hjí syni sínum Einari Sig- 
urðs'syni í Minneota, 69 ára. 



ALMANAK 1912. 


123 


19. Guömundur Gúðmundsson í Los Angeles, Cal. For- 
eldrar hans Guöm. Guðmundsson og fyrri kona hans 
Guðný Þórðardóttir (ættuð úr Súgandafir ði í ísafj.s.), 
23 ára. 

23. Grímur Thorðarson bóndi í Gardarbygð. Fæddur á 
Bjarnastöðum í Hvítársíðu í Borgarfj.s. 1856. For- 
eldrar hans: Þórður Árnason og Guðrún Grímsdóttir, 
Steinólfssonar. Flutti vestur 1873. 

26. Jónína Gyðríður Jóhannesdóttir, kona Jóhannesar 
Hel gasonar, bónda við Islendingafljót (ættuð úr Borg- 
arfirði eystra), 35 ára. 

27. Stefán Jónsson Valberg, bóndi í Þingvallanýlendu í 
Sask. 

28. Þuríður Halldóra Bjarnadóttir, kona Bjarna Helga- 
sonar frá Bruna-Hvammi í N.-Múlas., dóttir Bjarna 
Jónssonar prests í Reykjahlíð. 

28. Guðni E. Lyngdal að Wynyard Saslc. Kominn fyrir 
liðugu ári frá fslandi. 

28. Runólfur Guðinundsson, til heimilis í Cavalier, N.- 
Dak. (fæddur að Geitdal í S.-Múlas. 1871. Foreldrar 
hans Guðm. Guðmss. og Ranr.veig. Runólfsd.). 


Maí 1911: 

6 . Sigríður Hólmfríður, dóttir J. Ó. Finnbogasonar, 
kaupm. í Winnipeg, 16 ára. 

10. Ástríður Johnson í Winnipeg, ekkja Sigurbjörns heit. 
Jónssonar frá Stóru-Giljá í Húnav.s. 

11. Eiríkur S. Hallson í Winnipeg, 21 árs. 

17. Jón Bjarni Hinriksson í Blaine, Wash. (ættaður úr 
Húnavatns.s.), 31 árs. 

17. Guðrún Jónsdóttir, ekkja Vigfúsar Sigurðssonar,bók- 
bindara við Mountain, N.-Dak., ættuð úr Mývatns- 
sveit, 75 ára. 

24. Vilborg Ámundadóttir kona Elíasar Jóhannessonar á 
Gimli (ættuð úr Borgarfirði), 26 ára. 

25. Helgi Bergmann, sonur Audrésar Gíslasonar og Sig- 



124 


ÓLAFUR s. thorgf.irsson: 


rí8ar Jónsdóttur við Siglunes-pósthús í Man., (frá 
Brimnesi við Sey8isfjör8), 13 ára. 

26. Valdemar Davíðsson í Nýja-íslandi, (úr Axarfir8i í 
N.-Þingeyjars.), 57 ára. 

30. Einar Bjarnason, til heimilis í Blaine, Wash. Ekkja 
bans heitir Steinvör Lárusdóttir, bæði úr Vestmanna- 
eyjum, 48 ára. 

31, Abraham, sonur FriBriks bónda Abrahamssonar við 
Crescent-pósthús í Man., 25 ára. 

Árni bóndi Þór8arson í Árdalsbyg8 í Nýja-íslandi. 

Júní 1911: 

2. Elízabet, kona Jóhanns Árnasonar vi8 Blaine,Wash., 
58 ára. 

7. Júdit Ingibjörg GuSjónsdóttir, kona Sigurðar Jóns- 
sonar á Gimli. Var hún ættuð úr Eyjafiröi, 74 ára. 

7. Halldór Tryggvi Oleson til heimilis í CypressbygS í 
Manitoba,sonur Eyjólfs sál. Jónssonar og seinni konu 
hans Sigurveigar SigurSardóttir,Rustikussonar (bæSi 
ættuÖ úr N.-Múlasýslu), 23 ára. 

14. Kári Þórarinsson frá Mozart, Sask., lést í Winnipeg 
. (ættaSur úr Snæfellsness.), 54 ára. 

15. Ólafur SígurSsson í Winterquarters, Utah, (ættaður 
úr Austur-Landeyjum í Rangárv.s.), 52 ára. 

22. Jónína Jökull, dóttir Péturs Jökuls yngra í Minneota, 
22 ára. 

21. GuSný Eiríksdóttir Scheving, hjá syni sínum, Grími, 
bónda viö Lundar-pósthús í Man., 72 ára. 

25. Gísli Þorsteinsson, timburmaður, til heimilis hjft syni 
sínum, Gunnlaugi bónda í Vatnsdalsbygö íSask., 
(voru foreldrar hans Þorsteinn Gíslason og SigríSur 
er bjuggu á StokkahlöSum í EyjafirSi fyrri hluta síS- 
astl. aldar. Hét kona hans GuSrún Björnsdóttir úr 
Þistilfirði. Bjuggu þau lengst af á HallgeirsstöSum 
á Langanesi), 86 ára. 

25. JaröþrúSur Jónsdóttir, hjá tengdasyni sínum Helga 



ALMANAK 1912. 


125 


Thorlákssyni. við Hensel-pósthús, N.-Dak. Fluttist 
hingað frá Gautavík í Berufiröi í S.-Múlas.; 89 ára. 

26. Þorvarður Sigurðsson í Spanish Fork, Utah (ættað- 
ur undan Eyjafjöllum), 59 ára. 

30. Ásgeir Egil sson í Winnipeg, úr Reykjavík, 26 ára. 

Þórunn Björg Eiríksdóttir, kona Kristjóns Finnssonar við 
íslendingafijót (ættuð úr N.-Múlas.), 46 ára. 

Júlí 1911: 

4. Anna Þórunn Guðbrandardóttir,kona Kristjáns Thor- 
steinssonar og dóttir hjónanna Guðbrandar og Sigríð- 
ar Erlendssonar við Hallson, N.-Dak., 28 ára. 

8 . Þorgerður Sveinsdóttir,Eiríkssonar í Winnipeg (fa:dd 
í Reykhólum í Reykhólasveit í Barðastrandars.),26 ára 

9. Sigurður Steinsson í Argyleb)'gð. Heitir ekkja hans 
Friðný Friðriksdóttir. Bjuggu fyrrum á Harðbak 
í Þingeyjars., 82 ára. 

13. Jón Jónsson Skagfjörð bóndi í Árnesbygð í Nýja-ísl 
Skagfirskur að ætt, 67 ára. 

16. Þórunn Sigurðardóttir, kona Ólafs Magnússonar 
Raymond, Wash., ættuð úr Rangárvallas., 59 ára. 

19. Steinþór, sonur Sigurðar Guðmundssonar bónda 
Gardarbygð, N.-Dak., (af Langanesi), 29 ára. 

22. GuðbjörgEinarsdóttir.konaKarlsJónssonar Hrútfjörðs 
í Eyfordbygð í N.-Dak., 20.ára. 

24. Rannveig Þórðardóttir, kona Jóns Alfred í Winnipeg. 

Ágúst 1911: 

2. Rósbjörg, dóttir þeirra hjóna J. Kr. Einarssonar og 
konu hans, Önnu, við Moutitain, N.-Dak., 16 ára. 

4. Guðrún Sigurðardórtir hjá bróðir sínum Sigurvin 
bónda Sigurðssyni í Clandeboy, Mati., ekkja eftir 
Jónas Stefánsson. Foreldrar hennar voru Margrét 
Indriðadóttir og Sigurður Kristjánsson bróðir Krist- 
jáns amtmans og þeirra bræðra, 78 ára. 

12. ArngrímurJ. Arngrímsson, sonur Jóseps bónda Arn- 
grímssonar í Lincoln County, Minn., 27 ára. 



126 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


13. Helga Sigurðardóttir, kona Baldvins L. Baldvinsson- 
ar, ritstjóra Heimskringlu, 45 ára. 

13. Jón Kristinn, sonur þeirra hjóna Magnúsar og Eilza- 
betar Thórarinssonar í Blaine, Wash. 

21. Kristján Jónsson Bardal bóndi í PipestonebygS í Man. 
(ættaður úr Ljósavatnsskarðinu). Ekkja hans heitir 
Anna Þórey Árnadóttir, (frá Skútum í Eyjafirði). 
Fluttu til Vesturheims 1878. 

23. Gunnlaugur Magnússon í ísl. bygðinni íMinnesota. 
Ekkja hans heitir Guðfinna Vilhjálmsdóttir. Fluttu 
þau til Ameríku 1878 frá Eiðum í Eyðaþinghá. Var 
hann ættaður úr Hörgárdal í Eyjafjarðars.; 90 ára. 

25. Halldóra Marteinsdóttir, kona Árna Sigurðssonar í 
Winnipeg,(ættuð frá Kleppjárnsstöðum í Hróarstungu 
í Norður-Múlas.). 


September 1911: 

1. *Guðrún María Kristjánsdóttir í Selkirk, (ættuð af 
Akranesi), 30 ára. 

1. JónasStefánsson á Gimli,(ættaður úr Skagafirði. Flutti 
vestur um haf 1874. Einn með fyrstu landnemum 
Nýja-Islands. Heitirekkja hans Steinunn Grfmsdótt- 
ir, Skagfirsk; 66 ára. 

3. Sigurður Guðmundsson, bóndi í Geysisbygð í Nýja- 
íslandi, (ættaður úr Kolbeinsdal í Skagaf.), 83 ára. 

6 . Bjarni Matthíasson í Garðarbygð, þar hjá nióður sinni 
Guðrúnu Bjarnadóttir, (úr Strandasýslu), 34 ára. 

12. Þorsteinn Hördal, að heimili sonar síns, Björns bónda 
við Otto-pósthús í Man., (sonur Jóns hreppstj. Jóns- 
sonar á Hlíð í Hörðadal í Dalas.). Einn af fyrstu 
frumbyggjum Nýja-íslands, N.-Dakota og Grunna- 
vatnsbygða. 71 árs. 

14. Jason Þórðarson í Red Deer í Alberta, (ættaður úr 
Ilúnav.s. Flutti hingað 1874 frá Vatnsenda), 77ára. 

'25. Sigurlína Jónasdóttir, kona Eggerts Arasonttr bónda 
í Árnesbygð í Nýja-lslandi. Dóttir Jónasar Jónssonar 
Oo- Elínar Halldórsdóttur er voru á Látrum við Eyjafj. 



ALMANAK 1912. 


127 


25. Jóhann Sveinsson, bóndi í Monse River-bygð í N,- 
Dak. Voru foreldrar hans Sveinn Sæbjarnarson og 
Helga Siguröardóttir á Bæjarstæði í Seyöisfirði. Hafói 
hann flutt hingaö ásamt eftirlifandi ekkju, Bergljólu 
Erlendsdóttur, árið 1903 frá Gnýstaö í Seyðisfirði. 

26. Gunnar Oddsson, bóndi í Árdalsbygð í Nýja-ísl. (úr 
Kjósarsýslu). Lætur eftir sig ekkju er heitir Sesselja 
Sveinsdóttir. 

27. Bétur Árnason, til heimilis hjá syni sínum, Sigurði, 
bónda í Árnesbygð í Nýja-íslandi, (ættaður úr Skaga- 
firði. Flutti hingað vestur 1876 frá Ingveldarstöðum 
á Reykjaströnd), 78 ára. 

28. Haraldur Sigurgeirsson (prests Jakobssonar á Grund 
í Eyjafirði), 41 árs. 

29. Guðmundur Hannesson í Winnipeg, 95 ára. 

30. Ingibjörg, kona Guðm. Dalsted við Svold, N.-Dak. 
Foreldrar hennar voru Hans Olsen (Norðmaður) og 
Gróa Eiríksdóttir (úr Mjóafirði), 23 ára. 

Október 1911: 

3. Guðmundur Snjólfsson hjá syni sínum, Guðmundi, 
bónda við Narrows-pósthús í Man., 80 ára. 

13. Sigurbjörg Jónsdóttir, ekkja eftir Halldór Jónsson (d. 
1902 frá Litlabakka I Hröarstungu, 71 árs. 

14. Skúli, sonur Magnúsar Guðlaugssonar í Winnipeg. 

14. Magnús Sigurðsson í Geysisbygð í Nýja-íslandi,(flutt- 

ist frá Revkjavík fyrir 8 árurn), 46 ára. 

17. María Kjartansdóttir, systir Bergþórs Kjartanssonar 
í Fort Rouge í Winnipeg, 73 ára. 

19. Moritz Halldórsson,læknir í Park Ri ver,N.-D.,5y ára. 

24. María Ólafsdóttir, kona Óla V. Ólafssonar í Winni- 
peg (fluttust þau hingað af Húsavík í Þingeyjars. 1885. 
Foreldrar hennar voru Ólafur Ólafsson og Rannveig 
Sveinbjarnardóttir er bjuggu á Hjalla í Reykjadal), 
58 ára. 



128 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Nóvember 1911: 

1 . Jón Austmann, bróðir Jakobs Eyfords í Pembina, N.- 
D., á tíræðis aldri. 

2. Baldvín, sonur Guðna Stefánssonar og konu hans, 
Guðnýju Hög-nadóttur er búa í Árdalsbygð; 29 ára. 

4. Ingibjörg, dóttir Magnúsar Guðlaugssonar í Winni- 
peg, gift enskum manni, Hunter; 28 ára. 

4. Þorbjörg, kona Ogmundar Ögmundssonar í Winni- 
peg (bæði úr Hrunamannahrepp í Árnessýslu) 66 ára. 

9 . Mildríður Árnadóttir,kona Friðriks Bjarnasonarbónda 
við Wynyard, Sask. (ættuð af Vatnsnesi í Húnav.s.), 
60 ára. 

li. Jóhanna Jónsdóttir, ekkja Jóns heitins Sveinssonar á 
Þingvöllum í Geysisbygð, Nýja-ísl., 55 ára. 

13. Guðrún Guðmundsdóttir, kona Sigurðar J. Jóhannes- 
sonar skálds í Winnipeg,(frá' Manaskál í Húnaþingi), 
72 ára. 

15 . Jón Marínó, sonur Jóns M. Ólafssonar í Glenboro. 

19. Sigursteinn Halldórsson, hjá syni sínum Albert á Sel- 
stöðum í Geysisbygð. Einn af frumbyggjum Nýja- 
íslands, 70 ára. 

Þorsteinn Oddsson í Norwood, sonur Vilhjálms Oddsson- 
ar á Bökkum í Vopnafirði. Fluttist hingað fyrir 25 
árum. 

23 . Elí-zabet Pétursdóttir til heimilis hjá tengdasyni sínum 
Sigurði Jónssyni Reykfjörð við Mountain, N.-Dak., 
ekkja Þorfinns Jóhannessonar, d. 1900 . Bæði ættuð 
úr Sagafjarðars. Hún var föðursystir síra Friðríks 
Friðrikssonar í Rvík. 

26 . Þorgerður Daníelsdóttir til helmilis hjá Sigurði Mel- 
sted, bónda við Gardar, N.-Dak., ekkja eftir Magnús 
Jónsson, d. á íslandi. Hún var ættuð af Langanesi 
og gegndi þar ljósmóðurstörfum um langt skeið. 
90 ára. 



INNIHALD 


Tímatalið-—Myrkvar—Árstíöirnar-—Tunglið—Urn tíma- 
taliö—Páskatímabilið-—Páskadagfur—Sóltín i— VeÖ- 
urfræöi Herschel's—Fundinn Neptúnus — Stærst í 
heimi—Fyrstu peningar—Ártöl nokkurra merkis- 
viöburða—Til minnis um ísland—Stærð úthafanna— 
Lengstur dagur—Þegar kl. er 12—Almanaksmánuð- 
irnir. 


Selkirk Jarl, með mynd. Eftir Baldur Jónsson, B. A. 

Snfn til landnámssögu ísl. í Vesturheimi: 

1. Nokkrir þættir um íslendinga austan við Mairi- 
tobavatn og umhverfis Grunnavatn. Eftirjón 
Jónsson frá Sleðbrjót. 

2. Stutl ágrip af landnámssögu Islendinga íAlberta- 
héraði. III. kafli, nreð myndurn. Eftir Jónas J. 
Hunford. 


Afi tekinn að láni. Saga. 

Helztu viðburðir og mannalát meðal íslendinga í Vest- 
urheimi. 



A G R I P 


af reglugjörð um heimilisréttarlönd 
Canada Norðvesturlandinu. 


Sérhver manneskja, sem fjölskyldu hefir fyrir að sjá, og sérhver 
karlmaður, sem orðinn er 18 ára, hefir heimilisrétt til fjórðungs úr 
,,section“ af óteknu stjórnarlandi í Manitoba, Saskatchewan eða 
Alberta. Umsækjandinn verður sjálfur að koma á landskrifstofu 
stjórnarinnar eða undirskrifstofur í því héraði. Samkvæmt umboði 
og - með sérstökum skilyrðum má faðir, móðir, sonur, dóttir, bróðir, 
eða systir umsæjanda, sækja um landið fyrir hans hönd á hvaða 
skrifstofu sem er. 

Skyldur. — Sex mánaða ábúð á ári og ræktun álandinu í þrjú ár. 
Landnemi má þó búa á landi,innan 9 mílna frá heimilisréttarlandinu, 
og ekki er minna en 80 ekrur og er eignar og ábúðarjörð hans eða 
föður, móður, sonar, dóttur, bróður eða systur hans. 

I vissum héruðum hefir landneminn, sem fullnægt hefir landtöku 
skyldum sínum, forkaupsrétt (pre-emption) að sectionarfjórðungi 
áföstum við land sitt. Verð $3 ekran. Skyldur:—Verður að sitja 
6 mánuði af ári á landi í 6 ár frá því er heimilisréttarlandið var 
tekið að þeim tíma meðtöldum er til þess þarf að ná eig'narbréfi á 
heimilisréttarlandinu, og 50 ekrur verður að yrkja aukreitis. 

Landtökumaður, sem hefir þegar notað heimilisrétt sinn og gelur 
ekki náð forkaupsrétti (pre-emption) á landi, gettir keypt heimilis- 
réttarland í sérstökum héruðum. Verð $3 ekran. Skyldur: 
.Verður að sitja 6 mánuði á landinu á ári í þrjú ár, rækta 50 ekrur 
og reisa hús $300.00 virði, 


W. W. CORY, 

Deputy of the Minister of the Interier. 



